JAGORAN NAZARIN WAKAR BAKA 


Sa'idu Muhammad Gusau 


@ Hakkin Mallaka, 2023 
Sa'idu Muhammad Gusau 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya 
Jami'ar Bayero, Kano 


Dab'in Fisbas Media Serbices, Kaduna, 1993 
ISBN 978 3198-0-2 
Bugawar Benchmark Publishers Limited, Kano, 2003 
ISBN 978 36905-6-6 
An Dada Bunkasa shi da Buga shi a WTPress: 
Printing & Publishing Ltd, Kano, 2023 


Published by WT Press: Printing & Publishing, Kano 
GSM: 08037043646 
E-mail: waizaonline@gmail.com 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


Shafi 

Sadaukarwa bi 
Godiya bii 
Gabatarwa Bili 
Ma'anar Wakar Baka dii 
BABI NA DAYA 
TARIHIN WANZUWAR 
WAKOKIN BAKA NA HAUSA 1 
1.1 Kasar Hausa da Al'adunta 1 
1.2 Hasashe a Kan Asalin Wakar Baka 7 
1.2.1 Kade-Kaden Farauta 17 
1.2.2 Kade-Kaden Noma 18 
1.2.3 Kade-Kaden Yaki 18 
BABI NA BIYU 
NAU'O'IN WAKOKIN BAKA NA HAUSA 20 
2.1 Wakokin Baka na Yara 20 
2.1.1 Wakokin Yara Maza 20 
2.1.2 Wakokin Yan Mata 21 
2.2 Wakokin Baka na Manyan Mata 22 
2.2.1 Wakokin Daka 22 
2.2.2 Wakokin Raino 23 
2.2.3 Wakokin Dabe 23 
2.2.4 Wakokin Nika 24 
2.2.5 Wakokin Talla 25 
2.3 Wakokin Baka na Cikin Labarai da Tatsuniyoyi 

25 
2.4 Wakokin Baka na Makadan Baka 26 


2.4.1 Wakokin Bege 26 


2.4.2 Wakokin Fada/Sarakuna 
2.4.3 Wakoki Game-Gari 


BABI NA UKU 

HANYAR NAZARIN WAKAR BAKA 

3.1 Gabatarwa 
29 

3.1.1 Salsalar Waka 

3.1.2 Shekarar Haihuwa da Lokaci da Wuri 
29 

3.1.3 Yawan Diya a Waka 

3.1.4 Tarihin Makadi a Takaice 

3.1.5 Bayanin Wanda Aka yi wa Waka 

3.2 Turke da Warwararsa 

3.2.1 Muhallin Turke 

3.2.2 Takaita Turke (Turke a Gajarce) 

3.2.3 Warwara da Tsettsefewar Turke 

3.2.4 Tubalan Ginin Turke 

3.3 Awon Baka 

3.3.1 Yawan Layuka a Da 

3.3.2 Zubin Diya a Waka 

3.3.3 Tsarin Dan Waka 

3.3.4 Tsarin Rerawa 

3.3.5 Takidi a Diyan Waka 

3.3.6 Karin Murya 

3.3.6.1 Amsa Amon Kari 

3.3.6.2 Gidan Dara na Kari 

3.4 Adon Harshe 

3.4.1 Kamantawa 

3.4.2 Siffantawa 

3.4.3 Jinsintarwa 


iv 


26 
26 


27 


29 


30 
31 
31 
31 
31 
32 
33 
33 
36 
36 
37 
37 
43 
51 
55 
56 
57 
60 
61 
63 
65 


3.4.4 Kinaya 
3.4.5 Alamtarwa 
3.5 Aiwatar da Harshe 
68 
3.5.1 Zaben Kalmomi 
3.5.2 Karin Harshen Waka 
3.5.3 Karangiya 
3.5.4 Ginin Jimla da Tsarinta 
71 
3.6 Kammalawa 
3.7 Manazarta 
72 


KAMMALAWAR LITTAFI 
MANAZARTA 
RATAYE 
Wasu Matanoni na 
Wakokin Ibrahim Narambada a Zube 
Gogarman Tudu 
Toya Matsafa 
Ya ci Maza ya Kwan 
Dokin Iska Danhilinge 
Na Rika ka da Girma 
Tudu Madogara 
Ya Rika da Hankali 
Nikatau Bajinin Maccido 
Jikan Mamman Tukur 

103 
Hawo da Shirin Yaki 
Masu Gari Mazan Gabas 


66 
67 


69 
70 
70 


72 


74 
76 
82 


82 
82 
85 
88 
90 
94 
96 
97 
102 


104 
106 


Shiri Bajinin Mamuda 
108 
Ya Buwayi Maza Ginshikin Tama 
Buwai Maza na Mai Fada 
Ya Buwai Maza Salihu 
Ibrahimu na Guraguri 
115 
Madogara na Malam 


vi 


112 
113 
114 


118 


SADAUKARWA 


Na sadaukar da wannan littafi zuwa ga malamaina 
wadanda suka dora ni a turbar nazarin adabin Hausa, 
musamman ma, fannin adabin baka na Hausa. Su ne kuwa: 


Farfesa MKM Galadanci, 
Shugaban Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya na da, 
Tsangayar Fasaha da Addinin Muslunci, 
Jami'ar Bayero, Kano 


Farfesa Abdulkadir Dangambo, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano. 

Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya, 
Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya ta da, 


Jami'ar Bayero, Kano. 


Allah ya saka musu da alherinsa. 


vii 


GODIYA 


Godiya ta tabbata ga Allah, mai girma da daukaka, wanda 
ya fahimtar da dan'adam dangogin ilmi ya kuma fifita shi 
a doron kasa ta hanyar ba shi hankali da tunani, ya kuma 
ba shi damar amfani da su wajen gano abubuwa. Tsira da 
amincin Allah sun tabbata ga Shugabanmu, Annabi 
Muhammadu, Sallallahu alaihi wasallama. 


Bayan haka, ina matukar godiya ga wadanda suka ba ni 
gudummawa ta hanyoi daban-daban kamar Emiratus 
Farfesa Abdulkadir Dangambo da Farfesa Bello Sa'id da 
Marigayi Farfesa Dalhatu Muhammad da Emiratus Fafesa 
Dandátti Abdulkadir da Marigayi Farfesa M.K.M. 
Galadanci da Marigayi Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya da 
Marigayi Malam Muhammadu Sani Ibrahim da Marigayi 
Malam M.B. Umar da Farfesa Ahmad Magaji da Farfesa 
Aminu Lawal Auta da Malam Aminu Salmanu Gusau da 
Farfesa Abdullahi Bayero Yahya da Farfesa Bello Bala 
Usman B/Kabi da sauransu. 


Allah ya saka wa kowa da kowa da fiyayyen alherinsa. 
Sa'idu Muhammad Gusau, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 


Jami'ar Bayero, Kano. 
Fabrairu, 2023 


viii 


GABATARWA 


Wakar baka aba ce wadda take bukatar shiryawa da tsara 
batutuwa a samar da gangar jikinta cikin azanci da 
hazaka a nakaltar harshen da ake amfani da shi. Daga nan, 
sai a rera ta tare da amshi a kuma dada fito da 
armashinta ta amfani da sautinta. Rerawa da zakin murya 
da sauran abubuwan da suka danganci rauji abubuwa ne 
muhimmai a wajen samar da nagartattun wakokin baka. 
Dukkan wakokin baka suna tafiya ne tare da sautin kida. 


Harshen da makadan baka suke amfani da shi a bisa 
kansa cikakke ne, yana da kamalarsa ta daban da harshen 
yau da gobe da ake amfani da shi wajen furuci ko rubutu. 
Domin haka, wasu suke nuna harshen waka takadari ne 
saboda yakan baude wa wasu ka'idojin nahawu. Kauce 
wa daidaitacciyar ka'ida kuwa salo ne a wakar baka, 
amma duk da wannan lalura, makadan baka suna dora 
wakokinsu ne a bisa dokoki da ka'idoji na tsarin harshe 
na Hausa. 


Harshen Wakokin Baka, harshe ne ingantacce na 
musamman, mai daga hankali, mai tafiya da rauji da 
amsa-amon kari wanda yake daidaita layuka a cikin diya. 


Har wa yau, a wakokin baka ana amfani da hanyoyi na 
adonta harshe da dabaru na nuna gwaninta da burgewa 
da sakaya zance ko boye shi. 


Idan kuma aka lura, yawancin wakokin baka akan iya yi 
musu kari ko ragi a yayin da wasu alamura sababbi ko 


ix 


baki suka wanzu. Hatta ma wakokin da aka yi wa dani na 
wani makadi da ya rasu, makada kan sami dama su rage 
wasu diya na su o su yi musu wasi karin diya. 


Domin haka ne wakar baka take tafiya da lokaci na 
aukuwar sababbin al'amura. Muddin dai makadi na raye, 
yakan so ya yi wa waka dadi ta kawo wasu abubuwan da 
suke faruwa na rayuwa, wajen yin wannan aiki ne yake 
fadawa tarkon rage wasu diyan ko kara wasu diya. 


Tsayayyiyar doka ko ka'ida dangane da shirya layuka a 
diyan wakar baka ita ce daidaita rauji tare da daidaita 
madira ko masaukar amo a gabobi biyu ko daya na 
kalmomi na karshen sadaru. A wakar baka, wajibi ne a 
daidaita karin sauti na gabar karshe ta sadara. 


Makadan baka kuma ba su tauye kansu wajen shirya 
layukan diyan waka a kan wani kayyadajjen adadi, sukan 
numfasa, su kare 'da' inda duk sako karami ya kare ko ya 
dakata, kuma yin haka ba zai ruguza tsarin karin murya 
ba. 


Shi wannan littafi an rubuta shi ne don ya ba da haske 
dangane da dabaru da hanyoyin nazarin wakokin baka da 
sauran abubuwan da suka shafi sigogin wakokin na baka 
da yanaye-yanayensu. An lakaba wa littafin suna Jagoran 
Nazarin Wakar Baka Bahaushiya. Littafin, har wa yau, ya 
rairaye hanyoyi na tarken Wakokin Baka a matsayin na 
Mazhaba ko Ra'i bisa muradu da madosai da sigogi na 
Nazarin Wakar Baka Bahaushiya (WBB). 


Daga cikin muhimman abubuwa da wannan littafi ya 
kunsa, an yi magana dangane da tarihin wanzuwar 
wakokin baka a wasu sassa na duniya da kuma a kasar 
Hausa a kebance. An zo da ra'ayoyin masana a kai, inda 
aka gano kirare-kiraren farauta da na noma da na yake- 
yake su ne suka haddasar da nawo'in kade kaden 
Hausawa. 


Haka kuma an yi nazarin nau'o'in wakokin baka na Hausa, 
tun ma ba wakokin baka na cikin wasanni da bukukuwa 
da na gudanar da wasu ayyuka da na cikin labarai da 
tatsuniyoyi da wakokin da suke tafiya da kade-kade wato 
wakokin makadan bege da na fada ko Sarakuna da na 
makada Game-Gari. 


Daga nan kuma sai aka shiga gabatar da hanyoyin nazarin 
wakar baka inda aka fara da takaitaccen tarihin bullowa 
da wanzuwar hanyoyi daban-daban na nazarin adabin 
Hausa. Ta fuskar hanyoyin nazarin wakar baka kuwa an 
kawo sashen gabatarwa wanda ya kunshi salsalar waka 
da nasabarta da shekarar haihuwarta da lokaci da wurin 
da aka yi ta da yawan diyanta da tarihin makadinta a 
takaice da kuma tarihin wanda aka yi wa ita. Sai bayanin 
turke da ya hada da warwara da tsettsefewar turke da 
muhallin manufa da takaita manufa da tubalan ginin 
turke. Sai kuma awon baka wanda yake magana kan 
yawan layuka a dan waka da zubin diyan waka da tsarin 
dan waka da tsarin rera diya da takidi a diyan waka da 
amsa-amon kari. Sai sashen adon harshe wanda ya 
kunshi kamantawa da siffantawa da kwalliya da 
alamtarwa da kinaya. Daga nan aka yi bayanin yadda za a 


yi 


duba aiwatar da harshe ta hanyar zaben kalmomi da 
karin harshe da yanayin ginin jimla da tsarinta. A sa'ilin 
gama nazarin nan, kammalawa tare da bijiro da 
manazarta za a yi dangane da ayyukan da aka yi karu da 
su a tafiyar da tarken. 


Ina fatan wannan littafi zai taimaka wa dalibai masu 


karatu da masu nazarin wakokin baka da sauran masu 
kokari na bunkasa nazarin adabin waka. 


xii 


MA'ANAR WAKAR BAKA 


Wakar baka dadaddiya ce wadda aka faro ta tun lokaci 
dadadde mai nisan gaske. Waka ta rayu tana dada 
bunkasa tana habaka har zuwa yau. To, shin ita wakar 
nan yaya take, mece ce ita? Akwai wasu matakai wato 
kalmomi muhimmai da za a iya amfani da su wajen fito 
da ma'anar wakar baka, su ne kuwa: 

- hawa da saukar murya 

- daidaita sautin murya cikin amsa-amon 

kari 

-rauji 

- azanci 

- nakaltar harshe 

-rerawa 

- sako 

- hikima 

- fasaha 

- Jagora 

- 'Y/Amshi 

- kulli 

- kari 

- tarbe 

- saukar sauka 

- kida 

- karbi ko amshi 

- gada da tafi 

- mabanci 

- da sauransu 


xiii 


Alhaji Musa Dankwairo ya bayyana wasu hanyoyi da ake 
bi ta kansu a shirya wakar baka. A fakaice yana yin bayani 
ne dangane da yadda ake shirya kalmomi su hadu su 
zama zance cikin yanayin waka, Kamar haka: 
Hawa A! Duk makadan da a Tsahe na shahe, 
A2? Hab baki ha ‘yan gidan su duka, 
Sauka A3 Babu mai shirya waka kamar tawa, 
Takidi Al1 Duk makadan da at Tsafe nai jam'i. 
A2 Hab baki ha “yan gidan su duka, 
A3 Babu mai kulla waka kamar tawa, 
Hawa B! Ga makadi ya kulla waka tai, 
Sauka B* Sai a amsa mashi ba a kara mai, 
B3 In na kulla waka a kara man, 
Ajewa B* Mu hudu duk azanci gare mu, 
Saukar Sauka B? Shin aa mutum guda za ya yarde 


Gindi Dt Shirya kayan fada mai gida tsafe 
D' Ali dan Iro ba ka dauki raini ba. 


Kalmomin ‘shirya’ da ‘kulla’ da 'amsa' da ‘kara’ da “azanci' 
su ne suka bayyana mana yadda Dankwairo yake kallon 
wakar baka da zance ce shiryayye mai hikima mai ni'ima 
da ake kullawa cikin azanci tare da yi masa kari da karbi. 
Ashe ke nan tsararriyar wakar baka gamsasshiya da za a 
iya kira waka ita ce wadda ta kunshi wadannan abubuwa: 

- sako 

- fasaha/azanci/hikima 

- tsari/shiri 

- saka/ulla 

- zabi 

- sautin murya/rauji 


xiv 


- rerawa 


Dukkan wadannan tubala ne na ginin waka wadanda idan 
aka rasa su, to sai dai wani abu, amma ba waka ba. Rashin 
wasu daga cikinsu kumna kan raunana waka ta zama 
lami tamkar miya babu gishiri. 


Ma'anar da za iya ba wa wakar baka ta kai tsaye ba tare 
da gwama ta da waka rubutacciya ba, ita ce: 


Wakar baka, wani zance ne shiryayye cikin hikima da 
azanci da yake zuwa gaba-gaba bisa ka'idojin tsari da 
daidaitawa a rere cikin sautin murya da amsa-amon kari 
da kida da amshi. Daidaitawar da ake yi wa layukan waka, 
ya sa ba ta zuwa a shimfide ko kuma ta zo gaba daya, aa, 
tana zuwa ne gutsure-gutsur' tare da maimaita gindinta a 
tsakaninsu. Kusan kowane gutsure kammalalle ne ga 
kansa, sai dai wani lokaci ma'anar takan cika ta tumbatsa 
ta tsallaka zuwa ga gutsure da ke biye. Gutsuren nan da 
ake magana shi ne jagoran waka yakan fara furtawa kafin 
‘yan amshinsa su karba, yakan rera layi ko wasu layuka 
daga cikinsa, daga nan “yan amshinsa su iyar da sauran 
layukan. Amma a wakokin da suke da kadaita kawai, 
kadaitan ne shi kadai yake furta layuka a diyan wakarsa. 


1 “Gutsure' shi ne ‘da’. A waqar baka ba a kayyade yawan layuka a dan 
waqa, Sannan, bisa yawanci musamman ga makaxan da suke cikin 
kungiya, suna maimaita rera gindin waqa a karshen kowane dan 
waqa. 

KV 


BABI NA DAYA 
TARIHIN WANZUWA DA HABAKAR 
WAKOKIN BAKA NA HAUSA 


Tarihi fanni ne wanda yake bayyana aukuwar wani abu 
tun a wani lokaci dadadde ko makusanci da ya shude. Bin 
diddigin faruwar abu a dadadden zamani yakan sa a yi 
gamon katar da ainihin Hakikaninsa, ko a samo wani 
rubabben tushensa, ko a sami sabani a ruwayarsa. A 
wannan babi an duba yiwuwar gano ainihin tarihin 
faruwa da wanzuwar wakokin baka na Hausa, amma an 
fara komawa ne ga tarihin faruwar wasu abubuwa a 
kasar Hausa. 


1.1 Kasar Hausa da Al'adunta 

Kasar Hausa farfajiya ce wadda ta mamaye yankin tsakiya 
na kasar Sudan. Daga arewa kasar Hausa ta yi iyaka da 
kasar Azbin ta cikin Jamhuriyar Nijar da kuma Hamada, 
daga kudu kuwa ta yi iyaka da kasar Benin da wasu 
garuruwan Gwarawa da Kambarawa da Dakkarawa da 
Acifawa'”. Ta wajen yamma kuma ta hado da garuruwan 
Zabarma wato mutanen Sanwai, daga gabas kuwa ta yi 
iyaka da kasar Borno. Ashe ke nan kasar Hausa ta hada da 
Jihar Kano da Jihar Sakkwato da arewacin Jihar Kaduna 
da kuma arewacin Jihar Bauchi dukkansu a cikin Nijeriya. 
Ta kuma hada da kasashen Kwanni da na Damagaram da 
Tassa da Maradi da Adar a Jamhuriyar Nijar (Ibrahim, 
1982:1-4). 


? Waxannan wasu kabilun Nijeriya ne da ke makwabtaka da qasar 


Hausa ta vangaren kudu. 


Kasar Hausa ta kunshi manyan birane da garuruwa, 
kamar birnin Daura da Kano da Katsina da Turunku da 
Kufena da Zamfara da Surame da Gobir da sauransu. 
Haka kuma Kasar Hausa tana da manyan dauloli, inda 
kowace daula take gudanar da harkokin mulkinta don 
kariya daga abokan gaba. Da daulolin nan suka bunkasa, 
sai kowace daula ta nada shugaba wanda zai dinga tafiyar 
da ragamar harkokinta na shugabanci. 


Tun da farko dai dan'adam ya fara gyaggyara dutse ne 
yana yin kayan aiki da shi don neman abincinsa, inda ya 
fara sana'ar farauta ta tudu da ta cikin ruwa. Yana yawo 
yana farautar kifi da namun daji da 'ya'yan itatuwa da 
tsirrai. Bayan ya gano wuta ne, sai ya kyautata sana'arsa 
ta farauta, ta zama babbar sana', ta rayuwa. Dan'adam dai 
ya fara bullowa ne, kamar yadda masu tarihin suke 
da'awa (Gusau, 1983:6-8) wajejen gabacin Afirka da 
kasashen da ke kewaye da ita, da can kuma tsakiyar Asiya 
da Kasar Sin. Da hali kuma ya canja, sai dan'adam ya 
koma inda ya fi samun abincinsa a can wajen kogin Nil da 
kogin Furata da Dijilata duk a cikin kasar Asiya ta tsakiya, 
har kogin Sin inda ya bazu zuwa kasar Turai. 


Daga shekara ta 7,000 zuwa 110,000 gabanin miladiyya 
duk halaye gaba daya suka sake canjawa na rayuwar 
dan'adam, balle ma a kudancin Afrika da tsakiyar Asiya 
saboda fafitikar da yake yi ta neman abinci dare da rana, 
musamman an kasa samun isasshen abinci ga kuma 
mutane suna ta karuwa. Daga nan, dan'adam ya mayar da 
dogaronsa ga 'ya'yan itace da tsirrai, har ya yi abota da 


2 


kare don tsaron kai, ya kuma tsiri kiwon tumaki da awaki 
da shanu don karin abinci. Ya ci gaba da haka har zamani 
mai tsawon gaske fiye da shekaru dubu biyar (5,000) 
kafin haihuwar Annabi Isa, alaihis salam. Bayan haka, 
mutumn ya buraci ya koma ga koguna ya rayu, a hanyar 
ci gaba da farauta ta tudu da ta ruwa. Da wannan farauta 
ce ya bunkasa hanyoyin samun abincinsa da suturarsa 
(Gusau, 1983: 6-8). 


Bayan shudewar wadannan halaye da juye-juyen 
abubuwa sai aka sami wani hali na rayuwa inda kwatsam 
dan'adam ya gano noma da taimakon kwayoyin da yake 
ci na tsirrai. Watakila, kwayoyin da suke faduwa a kasa 
kan hanya ko mashekarin da ya tashi, suke tsirowa har su 
yi “ya'ya da faggu tantsan da Rwaya irin wadanda suka 
fadi din, Lalura ta sa ya gano cewa idan aka kula da 
kwayar da aka shuka ta hanyar ruwan sama ko ban ruwa 
da tsarkake ta gu barin wani haki, to ta fi yin kyau da 
'ya'ya sosai. Amma wani kaulin kuma wanda manoma 
suka fi dogara a kansa, shi ne wai kare ne asain noma. 
Lokacin da dan'adam ya lura da kare idan ya yakuci 
wurin da ciyawa ta fito ko wani haki ya tsiro, sai a ga abin 
da ya yakuta din ya fi kyau kuma ya fi yalwa. Daga nan ne 
mutum ya kwaikwaye shi?. 


Da wuya a gano mutumin da ya fara noma a duniya, 
watakila ma, ko a kasar Hausa, amma dai ana ganin an 


3 Qarin bayani a nan, dubi labarin Habila da Kabila inda hankaka ya 
koya Wa dan'adarn yadda zai yi tono a kasa ya binne danuwansa 
bayan ya mutu (Alkur'ani; sura ta 5; aya ta 27-31). 

3 


fara yin noma ne bayan zamuna guda uku na tun can 
gabanin miladiyya. Wasu suna ganin sarki Kayyumarat ne 
wai ya fara yin noma., Zance kuma da ya danganci addini 
ana cewa Annabi Adamu ne ya fara noma a bayan kasa. 
Masana tarihin Musulunci suna cewa garin Jidda nan ne 
gonarsa (Gusau, 1983:8-11). Noma ya yi ta yaduwa, yana 
ta bazuwa cikin jama'a. Wasu na tashi wasu na komawa 
wurin da suka ga ya fi manoma mai ni'ima da albarka. A 
hankali a hankali har noma ya iso Nijeriya, ya yi kaka- 
gida a arewacinta, ba domin komai ba, sai saboda kyawun 
yanayin muhalli da kasa wadda ta dace da iraruwan 
bukata. 


A kasar Hausa ma sai da aka fara gudanar da sha'anin 
farauta kafin noma. Farauta da tara 'ya' yan itace da zama 
a cikin kogunan duwatsu ko a gindunansu da kiwon 
dabbobi su ne abubuwan farko da mutanen kasar Hausa 
suka fara yi’. Akwai tababa dangane da wanda ya fara 
noma a kasar Hausa, ammna wasu na cewa Kartau da 
Nomau ne wai suka fara yin sa. Watakila Kartau din nan 
shi ne ake yin shagube da sunansa, ana cewa: “Ko kai ne 
Karta-in-ga-hoge sarkin noman duk duniya, ba ka iya yi 
mini komai, kuma ba ka hana ni in ci hatsi”. Shi dai Kartau 
ana jin ya fara noman rani ne da taimakon ban ruwan, shi 
ko Nomau, noman damina da taimakon ruwan sama 
(Gusau, 1988:9-10). 


4 Abagayawa, wasu mutane masu hakar tama waxanda kuma sunan 
shugabansu ne aka raxa wa Kano, sun fara zama ne a gindin dutse. Su 
kuma mutanen Daura sun fi mai da hankali ne ta fuskar kiwon 


dabbobi, a Katsina kuwa an fi yin farauta da kiwon dabbobi. 
4 


Albarkar noma ta sa aka sami saulin kafa usura da 
jama'ar kasa da tsarin rayuwa da zaman tare da sha'anin 
mulki da siyasa da makamantansu. 

Bayan da dan'adam ya gano noma, sai ya bukaci Zama 
kusa da wurin nomnansa, don ya kula da yabanyar 
gonarsa. Har ya kai ba ya iya dagawa daga gonar tasa, sai 
a kan wata lalura mai karfi. Ta haka ne aka sami gida 
kusa da gona, har aka wayi gari aka sami kauye da gari da 
birni da kasa da sauransu. 


Burbushi na tasirin zama wuri daya ya fara samuwa ne 
tun zamanin da Hausawa suka kakkafa tungage da 
kauyuka da unguwoyi dangane da yawan mutane da 
dacewar halayensu. Sun yi haka ne kuwa don samun 
takamaiman wurin noma da kyautata shi da bunkasa 
sana'o'i da huldar kasuwanci da sauransu. Kuma an 
zauna waje daya cikin kungiya saboda kare wadannan 
muhallai daga tarwatsewa ta dalilan hare-hare ko yake- 
yaken abokan gaba. 


Muhimman wuraren zaman jama'a su ne bukkoki ko 
gidaje a karkashin shugabancin maigida. Maigida shi ne 
babba a gida, shi yake da “yancin tafiyar da dukkan 
harkokin gida. Gidan yakan zama babba na tarayya inda 
zai kunshi iyalin mai gidan da na ya'yansa da sauran 
'yan'uwansa. 


Idan wata matsala ta auku tsakanin gida da gida sai masu 
gidaje su taru su warware ta cikin ruwan sanyi. Da gidaje 
suka yawaita, mazauna gidajen sukan hadu su zabi wani 


5 


dattijo daga cikinsu a matsayin shugabansu, da lakabin 
mai unguwa. Gidaje ke nan da suka bunkasa sai suka 
haifar da kauyuka. A kwana a tashi kauyuka suka yawaita 
saboda kowane sashen masu sana' a iri daya zai sarmar 
da mazauninsu wato kauyensu. Da kauyukan masu 
sana'o'i daban-daban suka yalwata, sai suka hadu waje 
daya da sunan gari. Saboda kare lafiyarsu, mazauna 
wannan wuri suke nada shugaba wanda zai dinga 
gudanar da harkokinsu na rayuwa. Shi irin wannan 
shugaba akan kira shi mai gari ko sarki. Masu tarihi sun 
tabbata cewa birane sukan bunkasa ne saboda 
abubuywan addin da ake gudanarwa a cikinsu, kamar 
bautar iskoki da dodanui. Kuma mafi yawa akan kafa su 
ne a wuraren da suke kewaye da manya-manyan 
duwatsu wadanda aka camfa suna ajiye iskoki da ake 
bauta wa, sannan mutanen farko suna dibar karfen tama 
a gindunan duwatsun da suke a wuraren. Haka kuma 
mutanen farko sukan kafa garuruwa gab da gulabe don 
samun fadamun noma da yanayin kasa mai albarka 
(Gusau, 1988:24-28). 


Bayan farauta da gano noma da kafa garuruwa, sai 
Hausawa suka ci gaba da aiwatar da sana’o’i iri-iri don 
taimakon kansu ga samun saukin tafiyar da rayuwarsu ta 
yau da gobe. Sana'o'i su ne abubuwa na farko da suka sa 
Hausawa su zauna cikin kungiya-kungiya, sannan kowace 
sana'a tana da shugaba mnai jagabanta. A tsakanin 
Hausawa akwai rukunin mafarauta da manoma da 
makera da masunta da masaka da ma'aska (wanzamai) 
da marina da majema da dukawa da sauran masu sana'o'i 
daban daban. A lokacin da garuruwa suka bunkasa a 


6 


farfajiyar kasar Hausa?, sai yake-yake suka haddasu 
tsakaninsu. Garuruwa suka zauna yau zaman lafiya gobe 
yaki har zuwa lokacin masu jihadi a karni na goma sha 
tara (K. 19) da zuwan Turawa wanda ya kawo karshen 
yake-yake na kabilanci a farkon karni na ashirin (K20). 
Daga nan aka bunkasa, aka yalwata, aka ci gaba da 
rayuwa ta zaman jin dadi da lumana, wata rana ma har da 
barje-gumi. 


1.2 Hasashe a kan Asalin Wakar Baka 

Samun asalin yadda aka fara wakar baka a kowace irin al 
umma yana da wuya da kuma neman bincike mai zurfi ko 
kuma dawara da kai-kawon tarihi. Akwai sabanin 
ra'ayoyi game da asalin wakar baka a rayuwar Hausawa. 
Ana jin dan'adam ya kagi waka ne tun lokacin da ya fara 
neman abinci ta hanyar “farauta”, daga nan, da mutane 
suka gano “noma” sai waka ta kara habaka. Wasu kuma 
sukan ce hanyar bauta ta gargajiya ta dada bayar da 
haske wajen kyautata sha'anin waka. 


Daga cikin ra'ayoyin da ake bayarwa dangane da asalin 
waka a kasar Hausa, akwai inda ake ganin waka ta samo 
tushe ne daga wajen wani maroki ‘Sasana’. Domin haka, a 
wannan ra'ayi, ana jin makadan Hausa jikokin wannan 


° Kamar yadda aka nuna a baya, manyan garuruwan qasar Hausa sun 
haxa da Daura da Katsina da Kano da Gobir da Zamfara da Alkalawa 


da Kiyawa da Kabi da Gaya da Turunku da Kufena da sauransu. 
7 


mutum ne da ake kira Sasana? wanda ya rayu a bangaren 
Asiya, daga baya wasu daga cikin 'ya'yansa suka yiwo 
kaura zuwa kasashen Hausa. A wannan ma'ana kalmar 
‘Sasana’ tana nufin ‘maroki’ da harshen Faransanci'. Har 
wa yau, wannan ra'ayi yana karfafa, sasana shi ne 
mutumin da ya fara yin roko, wato wanda ya kago roko, 
ya fara bude baki da nufin ya yabi wani mutum don ya ba 
shi samu. Shi ne maroki na farko da aka yi tun a lokacin 
Jahiliyyar duniya (Ibrahim, 1983: bii). 

Kamar yadda aka dada ba da labarin maroki Sasana, shi 
ne shugaban duk wani mai dabara da hikima da fasahar 
roko. Ya yi tafiye-tafiye da dama zuwa kasashe da yawa, 
bai zauna a wuri daya ba kuma ana yi wa zuriyyarsa 
lakabi da bani Sasana. 


Shehu Saraki na unguwar Makafi Sakkwato ya nuna 
kalmar bani-Sasana' tana nufin 'maroka' inda ya fadi 
haka a wata wakarsa ta bege wadda ya ari karin muryar 
wakar Nana Mai'alkaki ta baka ya tsara ta. Yana cewa: 
Malammai da sunka malalo, 
Sun saki tazbaha na lilo, 
Sun koma bani-Sasana. 
Marokin Shata ma ya yarda da haka inda ya ce: 


6 Sunan ‘Sasana’ ya xauki wata ma’ana inda aka koma ana kiran 
kowane “maroqi da ‘Sasana’. Har wa yau ana ganin kalmar ta 
Faransanci ce. 

7 Wato karmar yadda Fulani suke kiran maroqi da suna ‘mabaje’. 

3 A ra'in nazarin waqar baka, kalmar Maroqa ba ta nufin Makaxin 
Baka. Maroqa su ne masu neman a ba su abubuwa ba tare da wata 


hujja qwaqqwara wadda ta danganci a ba su Sadaka ba. 
8 


Duna na Balkin Sambo, 
Kafiri kanen Sasana. 


A wani kaulin kuwa an dauki Sasana ana nufi da shi wai 
wani mawaki Balaraben wata kabila ta Madina mai suna 
Hassanu dan Thabitu wanda ya yi rayuwarsa tun lokacin 
jahiliyyar Larabawa har zuwa lokacin bayyanar Annabi 
Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. 
Daga nan ya musulunta ya koma yana yi wa Annabin 
Rahama wakoki har ya zama babban mawakinsa. To, wai 
jikokinsa ne suka malalo suka fantsama cikin uwa duniya 
har suka bayyana a kasar Hausa (Ibrahim, 1983:6ii). 


Ra'ayi na biyu dangane da asalin waka, ana gani cikin 
zato Hausawa sun sami waka ne daga wajen tsofaffin 
daulolin Afrika ta yamma wato Ghana da Mali da Songhai. 
Wannan ra'ayi yana ganin lokacin daular Mali akwai su 
da makadan fada, kumna suna da alaka ta kusa da 
makadan Hausa, musamman ma makadan fada. Da daular 
Mali ta shude, sai daular Songhai ta maye gurbinta, sai ta 
gaje irin wadannan kade-kade. A lokacin mulkin Sarki 
Askiya Muhammadu Ture (1493-1528) ya kwarara da 
rikonsa har cikin wasu kasashen Hausa. Saboda haka ta 
nan wasu sarakunan Hausawa suka ga tsarin makadansa 
suka koya (Ibrahim, 1983:6ii). 


Kauli na uku dangane da asalin waka, ya nuna waka ta 
samo hasken faruwa ne daga bautar iskoki ko dodanni?. 


? Bautar gargajiya da aka yi a qasar Hausa, ita ce bautar iskoki da 


dodanni da kuma kan-gida. 


Hausawa a lokacin maguzanci sukan yi wa iskoki ko 
dodannin nan bikin cikar shekara, ko kuma idan wani 
abu ya faru sukan taru wajen abin bautar nan, su yi masa 
yanke-yanke da shaye-shaye. A wajen irin wadannan 
bukukuwa sukan yi wa abubuwan bautarsu zuga da 
kambamawa da hawar da su ta hanyar kirari ko kada 
take. Misali a bikin cikar shekara na lokacin 
Tsumburbura da Barbushe ya yi a Kano akan yi kirari 
kamar haka: 

Jamuna, akasa, mun gama, 

Ga Tsumburbura Kanawa, 

Ga Magajin dala. 


Barbushe yakan amsa da: 
Ni ne magajin Dala, 
Da kun ki da kun so, 
Ku bi ni ba ra'i ba. 
(Tbrahim, 1982:10-11) 
Akwai kuma kirarin Dodo na “Kyauka' a Kwatarkwashi: 
Dodo maye, 
Dodo na ba kashi, 
Kashe mutum mu tai gida, 
Dodo na ba kashi, 
Dodo dan doguwa, 
Dodo na ba kashi, 
Birkidi ba kyakya. 
(Gusau, 1983:41) 
Iska Bafulatana ma tana da kirari: 
Mai gambara ina wata kama, 
Mai dan zane ta Baushe, 
Mai dan zane lya, 


10 


Kaluluwa ta Baushe, 
Shagi dai-shagidai na gan ta, 
Mangarai-mangarai na gan ta. 
Karkatai-karkatai na gan ta. 

(Hira da Hajiya'Yardubu, Gusau: 16-05-1986) 


Dangane da wannan ra'ayi ana jin ta hasken kirari da 
kada taken wadannan iskoki da dodanni aka sami 
wanzuwar wakar baka. Kuma ana ji daga nan ne aka sami 
makadan garaya na “yan bori (Gusau, 1983:41). 


Amma duk da wadannan ra'ayoyi da suka gabata, ana 
kyautata bincike, Hausawa sun kagi waka ne ta hanyar 
farauta da kirare-kirarenta. Daga nan kuma ta dada 
bunkasa a sakamakon noma da yake-yake. Ashe ke nan 
wakar baka aba ce dadaddiya wadda aka faro ta tun 
lokaci dadadde mai nisan gaske. Don haka, ake kyautata 
fahimta farauta da noma da yake-yake su ne suka 
haddasa samuwar waka a kasar Hausa. 


Tun lokacin da Hausawa suka fara zama waje daya cikin 
kungiya-kungiya da sunan kauyuka, wakar baka ta fara ci 
gaba. A daidai lokacin ne aka soma yi wa Sarki waka, sai 
dai wakokin gajeru ne kuma ba su dauke da wata fasaha 
ko nuna kwarewa. Irin wadannan guntayen wakoki su ma 
suna cikin yanayin kirari ne. Ga misalansu: 

Mata: kai ka taka kashin-shanu, 

Miji: Na taka kashin-shanu, 

Mata: Halan gidan da sa. 

Miji: Sarki dan danin danin, 

Dan-dan dan-dan-dan, 


11 


Sarki dan-dan-dan, 
Mata: Sarki dan zaki, 
Sarki dan zaki'". 
Mata: Hayye geza ta rabki ganga, 
Miji: Ba kidin ba ne. 
Geza ce ta rabki ganga, 
Lallai ba kidin ba ne, 
Geza ce ta rabki ganga. 
Mata: Hayye ba kidin ba ne, 
Geza ce ta rabki ganga. 
Miji: Haba dakanta, 
Ba waka ba ce, 
Ina cikin tahiya, 
Sai geza ta rabki ganga, 
Haba dakanta, 
Ba waka ba ce, 
Geza ce ta rabki ganga. 
Mata: kidin ne? 
Miji: Haba kidin net! 
(Gusau, 1988:177-181) 


Bayan bunkasar kungiyoyi na mazaunan farko a kasar 
Hausa zuwa kauyuka da garuruwa da birane sai wani abu 
ya haddasu tsakaninsu, shi ne kuwa yaki da kai wa juna 
hari saboda neman fadada kasa da mulkin danniya. Sai 


10 Wazannan wasu misalai ne na waqoqin baka da suka samo haske 
daga kirari. 

11 Waxannan misalan xiyan waqa ne waxanda aka shirya su tun a 
lokacin da ake da qungiyar kixa ta miji da matarsa kawai a qasar 


Hausa. 
12 


yake-yaken kabilanci suka wakana tsakanin Hausawa 
don son mulki da iko da shugabanci na sarakuna da 
sauran shugabanni ko don wata husuma ta iyakar kasa ko 
don wata husuma ta tsakanin yan wannan kungiya da 
waccan, ko don wani rikici da yakan auku saboda mata da 
sauran dalilai. 


A sanadiyyar wadannan yake-yake da ke gudana, sai aka 
sami wasu mutane da ba su da karfi kwarai har da za su 
iya karawa da dakaru na wata kabila, amma suna da 
hikima da kwakwalwa. To, irin wadannan mutane ana jin 
su suka yi ta shirya yan wasu kirare-kirare na yabon 
sarakunansu da zuga mazajen unguwoyinsu, don su kara 
zama gwarzaye kuma jarumai wadanda ake tsoron su. 
Wadannan mutane masu azanci da hikima sukan shirya 
kirari da fatar baki ne. Wani ra'ayi yana cewa makadan 
da suke tsara “yan guntayen wakoki ga Sarakunan 
garuruwansu kafin a soma yake-yake su ne suka ci gaba 
da koda Sarakunan nasu a fagen daga. Kafin a fita yaki ko 
bayan an dawo akan yi amfani da wasu kayan kida na 
musamman da ake kadawa don dakaru da kowa da kowa 
a shirya a fita fagen daga ko don a sanar da jama'a cewa 
an dawo daga yaki. Wadannan kayan kida da ake kadawa 
suna kara wa mayaka kwarin gwiwa da saka masu kuzari 
da karfafa musu zuciya da saka musu naciya da karfin 
hali da dauriya. Daga cikin kayan kidan da ake amfani da 
su a wurin yaki, akwai: 

Tambari 

Kurya 

Jauje 

Banga 


13 


Kuge 


Wasu kuma suna ganin a lokacin da ake kada wasu kayan 
kida na kidan yaki kamar tambari ko kurya, sai 
danma'abba ya rika yin kirari da zuga sarkinsa. Ta haka 
har wadannan 'yanma'abba suka sami damar tanka ganga 
da nufin idan an je yaki ko an dawo daga yaki su dinga 
cicciba sarki da jama'arsa. Sun kara da cewa idan za a tafi 
wajen yaki su wadannan makada ba za a bar su a baya ba, 
tare da su ake tafiya. Kuma ko da yaki ya rutsa da su ba za 
a kashe su ba, sai dai su bi sarki wanda ya yi nasara a 
kansu. 


Yake-yake sun gudana tsakanin garuruwa da kasashe, 
kuma kowace kasa da abokiyar karawarta. An yi gaba ta 
yaki tsakanin Gobirawa da Zamfarawa inda har aka rushe 
daular Zamfara da birninta na Zamfara. Haka kuma an yi 
yaki tsakanin Kabawa da Azbinawa ko tsakanin Kano da 
Damagaran da dai sauransu da yawa. Wadannan yake- 
yake su ne na kabilanci wadanda suke faruwa don 
manufar siyasa da mulkin danniya da son zuciya kamar 
dai yadda aka bayyana a baya. 
Ga wasu misalan wakokin lokacin yake-yake (Gusau, 
1988:182-188). Wannan waka ta tafe ta Sarkin Gobir 
Ibrahim Babari (1742-1770) ce wadda ta yi shekaru fiye 
da dari biyu da arba'in (240): 

Zama rabkau. 

Kai na Zangina sarkin karhi, 

Akwai wada Babari ya yi Gobir, 

Ka yi taka ka yi ta kanka, 

Ka kama hanyar baya. 


14 


Ka hwashe haushi ga duniya, 
Ka ji dadi, Ibrahim. 
Ga zaki mijin Maigoyo na Argiji, 
Ibrahim, 
Kwab baci matarka kai yar rena, 
Ibrahim, 
Kwab baci matarka kai yar rena, 
Ibrahim, 
Ka ji dadi ga duniya tai dadi d2 
Ibrahim d 2 
Kak ka dauki batun banza maye, 
Ibrahim, 

(Gusau, 1988:183-184) 


Akwai wani misali kuma na wani jarumi, dakare da ake 
kira Idi Namanga Kura-Guzau, shi maroki ne kuma jarumi 
wanda yake zuga kansa da kansa a fagen yaki: 

Namanga kura Gazau, 

Kau da kara aikina. 

Gafara Bello ubana, 

Ban san kai na ba, 

Tsinin mashin Idi bai san manya ba, 

Shi bai san yaro ba. 

An ban manyan shanu ba don yaki ba, 

In batun yaki na Namanga sai ya zaba, 

Kwab bi ta horon uwa, 

Ba yai yaki ba, 

Su wanc an bi ta horon uwa, 

Ana daka zamne. 

In da shanu Ambursa, 

In da shanu Gande, 


15 


Manga ba ta sha gumba ba, 
Sai da nono kumbul. 

A sai da “yan Hillani, 

A sai ma Idi danda, 

Abin suka bisa rairai 

Shi ne ba shi ne ba, 

An shiga tambabatai, 
Namanga kura Gazau. 

Mai babban kane kamakki Manga. 
Me shika wa tsoro, 

Cikin dubun Hillani. 

Ji ligita Yaure ya shiga damba, 
Kamar matashin yauni. 
(Gusau, 1983:187-188) 


Haka kasar Hausa ta zauna kuma ta ci gaba har zuwa 
lokacin masu jihadin jaddada addinin Musulunci. Shehu 
Usmanu da almajiransa sun cinye kasar Hausa da wasu 
garuruwan makwabtanta da dama, suka mai da su kan 
tafarki madaidaici. Amma duk da haka a wannan lokaci 
ba a bar yi wa sarakunan Habe kida a fagen yaki ba. Ko da 
yake su masu jihadi ba ruwansu da irin wadannan kade- 
kade, amma sarakunan Habe ba su bari ba, don ta haka ne 
za su sami kuzari da bajinta. Bayan da Shehu Usmanu ya 
wuce, sai aka koma wa yake-yake na kabilanci kurum ba 
kai tsaye na jihadin daukaka addinin Musulunci ba. Irin 
wadannan yake-yake sun ci gaba har lokacin zuwan 
Turawan mulkin mallaka. An yi yaki da Turawa a kasar 
Hausa har zuwa shekara ta 1903 lokacin da suka kame 
Sakkwato babban birnin daular masu jihadi. Shi ma a 
wannan dan tsakani an yi wa sarakunan Habe kida a 


16 


fagen gaba da Turawa. Ana jin an daina yaki tsakanin 
1910-1915 a lokacin Sarautar Sarkin Musulmi 
Muhammadu Maiturare (1916-1924)! 


Bayan da aka gama kidan yaki, sai wasu makada suka 
koma suna yin wakoki ga Sarakuna a fadojinsu. A cikin 
wakokin suna yaba Sarakuna, suna tuna musu bajintar da 
kakanninsu suka nuna a fagen daga. Wannan salon kida 
shi ne ake ambata kidan fada ko kidan sarauta ko kidan 
iko ko kidan mulki. Kidan fada shi ne ya maye gurbin 
kidan yakil?. Makada irin su Abubakar Akwara Sabon 
Birni da Buda Dantanoma Argungu da Muhammadu Dodo 
Mai Tabshi Sakkwato da Ibrahim Gurso Talatar Mafara da 
Jibo. 


Magajin Kuwaru Gwadabawa da Salihu Jankidi Sakkwato 
da Abdu Kurna Maradun da Musa Nadada Sabon Birni da 
Nagaya Zurmi da Zamnau Raba da Aliyu Dandawo 
Argungu/ Yawuri da Ibrahim Narambada Tubali Isa da 
sauransu na daga cikin fitattun makadan fada na farko da 
za a iya tunawa da su nan take. 


A lokacin da wasu makada suka ci gaba da yi wa sarakuna 
wakoki a fadojinsu, sai aka sami wasu makadan suka juya 
wa fada baya, suka rungumi attajirai da sauran jama'a 


12 Domin qarin bayani dubi takarda wadda King (1980:2-6) ya rubuta 
mai suna; ‘Statement, Restatement and Extension: Stanzaic Structure 
in Hausa Court Songs’. Zariya: Jami'ar Ahmadu Bello. 
3B kixan fada shi ne wanda ake yi wa sarakuna a fadojinsu, shi kuwa 
kixan yaqi shi ne ake yi a fagen yaqi don zuga mayaka da jarumai. 

17 


suna yi wa wakoki. Domin haka, idan aka duba sosai, za a 
gano cewa kirare-kiraren farauta da na noma da na yake- 
yake su ne suka haddasar da nau'o'in kade-kadden Hausa 
kamar haka: 


1.2.1 Kade-Kaden Farauta 
Kirarin farauta shi ne ake jin ya ba da haske aka samar da 
wadannan nawo'in kade-kade wadanda kuma wakokin 
da makada suke yi suna tafiya a tare da su, suka zama 
wakoki na makada game-gari. Su ne: 

- kidan baura 

- kidan dambe 

- kidan tauri 

- kidan kokawa 

- da sauransu 


1.2.2 Kade-Kaden Noma 
Kirarin noma shi ne ya ba da haske aka haifar da 
wadannan kade-kaden masu sana'a: 

- kidan manoma 

-  kiďan masunta 

- kidan makera 

- kidan mahauta wato runji 

- kidan Wanzamai wato ma'aska 

- kidan maharba 

- da sauransu. 


18 


Su ma wadannan kade-kade ana gwama su da wakokin 
baka wadanda kuma a cikinsu ake tsurma kirare-kirare. 
Dukkansu wakoki na makada game-gari. 


1.2.3 Kade-Kaden Yaki 
Kirarin yaki, shi ma ya yi jagoranci wajen samar da 
wadannan nav’o’in kade-kade wadanda kuma ake gwama 
su da wakoki na makadan fada ko na Sarauta. Ga wasu 
daga cikinsu: 

- Kidan tambari 

- Kidan jauje 

-  Kiďan banga 

- Busar algaita 

- Busar farai 

- Busar kakaki 

-  Kiďan kurya 

- Ķiďan taushi 

-  Kiďan kotso 

- Kidan kuwaru 

- Kidan kalangu 

- Kidan ganga 

- Da sauran kade-kade da bushe-bushen fada 

(Gusau, 1983:41) 


Ta wadannan hanyoyi ne wakokin baka suka bunkasa, 


har suka rarrabu zuwa nawo'i daban-daban, suka dada 
habaka saboda juyawar zamani da ci gabansa. 


19 


BABI NA BIYU 
NAU'O'IN WAKOKIN BAKA NA HAUSA 


Wakokin baka na Hausa sun shiga ko'ina a dukkan 
bangarorin rayuwar Bahaushe. Wakar baka takan yi 
ruwa tai tsaki a duk inda ta ga Bahaushe ya jefa kafarsa. 
Kasancewar wakokin baka suna da wannan balayya ta 
ratsa kowane zango na rayuwar Hausawa ya sa suka 
zama suna tafiya daidai da rayuwar yara kananan da 
matasa da kuma manyan mutane, maza ko mata. Za a iya 
karkasa wakokin baka na Hausa zuwa gida-gida kamar 
haka: 


2.1 Wakokin Baka na Yara 

Wannan nav' na wakoki ya kunshi sassan wake-wake da 
yawa wadanda yara “yan maza da “yan mata suke 
gudanarwa da suka hada da wakokin wasannin dandali 
da wasannin tashe da wasan kwaikwayo da bikin aure da 
sallar takutaha da rokon ruwa da sauransu. Ga wasu 
misalansu: 


2.1.1 Wakokin Yara Maza 

Wakokin yara maza su ne wadanda suke shiryawa a 
lokacin da suke wasansu na dandali. Irin wadannan 
wakoki akan sami jagora mai bayarwa, sauran yara kuwa 
suna karbawa, kamar a wakar sha burburwa'**: 


14 Domin qarin bayani dangane da waqoqin yara ‘yan maza dubi 

Yahaya (1977) Labarun Gargsiya 1. Tbadan: Oxford University Press 

da kuma Yahaya (1971) Tatsuniyoyi Da Wasanni. Ibadan: Oxford 
20 


Bayarwa Amshi 


Sha burburwa, sha 
Kowab bace, sha 
A sha shi da kulki, sha 
Kulkin kira, sha 
Bana aro ba, sha 
Sha burumburun, sha 
Sha burmamma, sha 
Har ya kawo, sha 
Ku ba shi gidansa. Sha 


(Gusau, 1980:19) 


2.1.2 Wakokin “Yan Mata 

Wakokin “yan mata su ma naw'i-nawi ne kuma su ne ake 
kira wakokin gada ko na bojo. Su ma 'yan mata suna 
gudanar da wasanninsu ne a dandali ko a wasu wurare 
na musamman kamar a wajen bikin aure ko bikin sallar 
takutaha ko lokacin rokon ruwa ko tashe a watan azumi 
da sauransu. 

Ga wasu misalan wadannan wakoki kamar haka: 

Wakar Talle: 


Bayarwa Amahi 
Maina ya kone, Talle 
Ba da talle ba, Talle 
Jirkita mani, Talle 
In ciwo kashi. Talle 


(Gusau, 1980:53) 


University Press da kuma Gusau (1980) Wasanni da Waqe-Waqen 
Yara a Qasar Gusau, Cyclosty led Edition. 
21 


Wakar Sabara: 


Bayarwa Amshi 
Na tai tsarince, Sabara 
Magarya tai mani jar tsikara, Sabara 
lye, iye, iye Sabara 
Magarya ba haka nan akan yi ba, Sabara 
lye, iye, iye, Sabara 
Yar bakin gulbi, Sabara 
Ta yi liya-liya, Sabara 
Ku yayyafa mata ruwa, Sabara 
Shaf, shaf, shaf, Sabara 
Ka dauko naka ka tura daka, Sabara 


Ka dauko dan wani kai ta damfara Sabara 
(Gusau, 1980:55-56) 


2.2 Wakokin Baka na Manyan Mata 

Wakokin baka na manyan mata su ne wakokin da 
yawanci mata suke yin su a lokacin da suke aiwatar da 
wasu ayyukan gida. Manyan mata suna yin wakoki a 
lokacin daka ko raino ko dabe ko nika ko wanke-wanke 
da sauran lokuta na gudanar da wasu hidimominsu na 
yau da kullum. 


2.2.1 Wakokin Daka 
Wakokin daka su ne wakoki wadanda mata suke yi a 
lokacin da suke daka ta gwama tabarya da turmi, sai su 
ba da sautin da ake kira lugude ko mama. Misalin wakar 
daka it ace: 

Ana lugude ana mama, 

Cikin shigifa cikin soro, 


22 


Mama ba habaici ce ba, 
Salon daka a haka nan, 
Ga macen da ba a so ta haihu, 
Ta haifi kwandamin da namiji, 
Shugaban daka shi ka daka, 
Yan tanyo kissa su kai, 
Sukus-sukus sai su aje, 
Gidan Marafa kaji ka daka, 
Tarmani na izon wuta, 
Angula na kirba dawo. 
(Hira da Hajiya Indo da Hajiya Yawo da 
Hajiya Lela; Gusau: Ranar 31/1/1986) 


2.2.2 Wakokin Raino 
Wakokin raino su ne wadanda mata suke yi a lokacin da 
suke rainon yara suna yi musu tawai don su yi shiru su 
bar kuka a kwantar da hankalinsu a sanyaya musu rai. A 
cikin wakokin akan fadi nasabar yaro da ayyukan da ake 
yi a gidansu da yabon masoya da zambo da habaici ga 
magabta in akwai su. Ga misali: 

Yi shiru bari kuka, 

Ku taho ku gane shi, 

Ku yo ziyara, 

Dan yaro sai dai a bi ka. 

(Gusau, 1988:161) 


2.2.3 Wakofin Dabe 


23 


Wakokin dabe su ne wakokin da manyan mata suke yi a 
lokacin da suke aikin dabe*”, Yawanci wakokin dabe 
sukan kunshi bege da zambo da habaice-habaice da 
kalmomin batsa da na zage-zage da sauransu. Ga misali: 

Ina Lumu shege, 

Mai malmala ga munta, 

Kare bakin bahwade, 

Ya hana mu walawa. 

(Gusau, 1988:162) 


2.2.4 Wakokin Nika 
Wakokin nika su ne wakoki wadanda mata suke yi 
lokacin 
da suke nikan tsaba a kan dutsen nika na gargajiya. 
Wakokin sun kunshi begen miji ko wani masoyi ko 
habaici ga kishiyoyi ko uwar miji ko ta hanyar shagube ko 
mbaton juyayin nakuda da dai sauransu. Ga misali daga 
wakar nakuda: 

Wayyo nakuda ta tashi, 

Ciwon nakuda ya tashi, 

Kuma ciwon nakuda ya motsa, 


1 Dave wata alada ce wadda Hausawa suke yi a da can kuma wani 
nav' ne na aiki wanda manyan mata suka fi yin sa. Yadda ake yin 
dave shi ne, idan mutum ya gina xaki a lokacin da zai yi aure ko ya 
sami damar yin sabon gida, to, zai tara vurji isasshe. Daga nan sai ya 
gayyci mata su baje vurjin a sabon xakin, su zuba ruwa, sai su sanya 
madavai su dinga dukan vurijn nan sai ya baxu sosai da junansa, ya 
kame qasa qwarai ta yadda ko ruwa ya zube a samansa za a iya tsane 
shi da wani tsummna ba tare da ya nuna gurbi ba. To, wannan shi ake 


kirn dave. 
24 


Yau kam babu zama zaure, 
Wayyo inna ki cece ni, 

Da kis sha dadinki, 

Shin wai ke tuna inna ta cece ki? 
Ko ko ke tuna da baba ya cece ki? 
Wayyo nakuda ‘yar ziza, 

Ciwon nakuda bori ne, 

Ko ko nakuda hauka ce? 

(Gusau, 1988:162-163) 


2.2.5 Wakokin Talla 
Wakokin talla su ne wakoki wadanda ake yin su a lokacin 
da ake tallan wani abu. A cikinsu akan zuga sana'ar da 
ake tallar tare da fito da kwarjininta ko amfaninta. Misali: 

Ku sai dawon gero.da barkono, 

Furata da ‘yan yaji rankandam, 

Sai da nid daka nib burke, 

Had da gudajin nono. 

(Hira da Hajiya Indo, Gusau: Ranar 31/1/1986) 


2.3 Wakokin Baka na Tatsuniya da na Labaru 
Haka kuma akwai wasu “yan wake-wake da ake sakawa 
cikin labarai ko tatsuniyoyi don kara musu armashi ko 
jawo hankali da tunanin mai sauraro. Ga wani misali daga 
tatsuniyar Madaci da Yarinya: 

Yarinya: Madaci, madaci ubana, 

Yarinya: Gare ka anka kawo ni, 

Gare ka za ni tsira. 


25 


Madaci: Ishun ki, i shun ki diyata 
Gare ni anka kawo ki, 
Gare ni za ki tsira, 
Mutum dari da goma, 
Manzo dai kan kai gida. 
(Yahya, 1984; Makala:4)!? 


2.4 Wakokin Baka na Mkadan Baka 

Wakokin baka masu tafiya da kade-kade wakoki ne 
wadanda makadan baka suke shiryawa. Wakokin 
makadan baka sun karkasu dangane da ire-iren makadan 
da ke aiwatar da su, ko ta hanyar kayan kidan da ake 
amfani da su ko kuma ta yanaye-yanayen wadanda ake yi 
wa su. Wakokin makada na baka masu tafiya da kade- 
kade sun hada da: 


2.4.1 Wakokin Bege 

Wakoki ne da ake yin bege da yabon Manzon Allah, 
sallallahu alaihi wa sallama, ko Sahabbansa ko Tabi'ai ko 
mabiyansu. 


2.4.2 Wakokin Fada/Sarakuna 
Wakoki Turkakku (Makada Turke a Fada) 
Wakoki a Sake (Makada a Sake/Fada) 


16 Hagiga, kwaxayi ko rogo ba su cikin sabgogi da Hausawa suka 
karvesu a dinga yin su ko a Zubin waqoqi baka ko a wajen tafiyar da 
sauran hanyoyi na zamantakewa a rayuwar Hausawa (Dubi Aminu, 
M. (1978)sh: 214-215 da Gusau, S. M. (2021) sh: 12). 

26 


2.4.3 Wakoki Game-Gari 
Wakokin Malamai 
Wakokin Attajirai 
Wakokin Ma'aikata 
Wakokin “Yan Siyasa 
Wakokin Sojoji 
Wakokin Dabbobi ko Tsuntsaye 
Wakokin Gulabe ko Dazuka da sauransu. 
Wakokin Jarumai kamar “Yan Tauri ko Yan Dambe 
ko “Yan Kokawa ko “Yan Fim ko Wasan Kwaikwayo 
da makamantansu 
Wakokin Barkwanci da na Bukukuwa da na Abinci 
ko Wata Siffa da Sauransu. 


27 


BABI NA UKU 
HANYAR NAZARIN WAKAR BAKA 


Tun a wajejen shekara ta 1962, ba a jima da kafa Sassan 
Nazari da Koyar da Harshe da Adabi na Hausa ba, aka 
sami wasu “yan kasa suka nace a samar da shi'ari da za a 
koyar da Hausa cikin harshen Hausa”. Ta haka ne aka 
dukufa wajen fassara wasu kalmomi daga bakin harsuna 
zuwa Hausa, musamman wadanda suka danganci adabi”. 


Babu shakka, zuwa shekarar 1980 an yi ayyuka da dama 
dangane da nazarce-nazarcen Hausa, amma duk da haka, 
ayyuka wadanda aka yi kai tsaye kan nazarin wakokin 
baka na makada ba su taka kara sun karya ba. Bayan 
1980 ne aka jefa irin wannan nazarin wakar baka a cikin 
wasu kundayen bincike kamar Sarkin Taushi Salihu 
Jankidi da Nazarin Zababbun Wakokin Baka Na Hausa 
(Gusau, 1980 & 1984) da 'Wakokin Baka na Fada: 
Yanaye-Yanayensu da Sigoginsu’ (Gusau, 1988). Har wa 
yau kuma akwai wasu Turawa da suka bayar da irin 


17 Musamman ma Farfesa Xalhatu Muhammad Zaria. 

18 A wannan fage ba za a manta da gagarumar gudummawar da wasu 
Malamai suka bayar ba kamar Farfesa Xalhatu Muhammad da 
Farfesa M.K.M. Galadanci da Farfesa Xandatti Abdulqadir da Malam 
Liman Muhanmad Daura da Farfesa Dauda Bagari da Farfesa Bello 
Sa'id da Farfesa Abdullahi Bayero Yahya da Farfesa Aliyu Muhammad 
Bunza da Farfesa Ibrahim Garba Satatima da Dr. Nura Lawal da Dr. 
Anas Sa'idu Muhammad da Farfesa Balarabe Zulyadaini da Farfesa 
Atiku Ahmad Dumfawa da Dr. Aminu Lasan Abubakar, Sarkin Xiyan 
Gobir da sauransu. 

28 


wannan kokarin, yawanci kuma sun yi ayyukan ne a cikin 
harshen Ingilishi kamar Edward da King (1980-1986) da 
Wilman Parry da sauransu, kuma su irin wadannan 
nazarce-nazarce sun fi kulawa da bangaren karin murya 
ko amon kida wato dai hawa da sauka da faduwar murya 
da tsarin rerawa da takidi da sauransu”. 


Hakika, lokaci ya yi da za a ba nazarin wakokin baka 
gwargwadon “yancinsa ta yadda akalla zai iya tafiya 
kafada da kafada da takwaransa na rubutattun wakoki. 
Manazarta sun yi himma ta tattaro da harhada kalmomi 
tsofaffi da sababbi da za a yi nazarin amfani da su a 
nazarin wakar baka ta Hausa. Bisa yawanci, kalmomin 
nazarin an samo ne daga su kansu Hausawa da makadan 
da kuma masu nazari ko fahimtar madosar wakar baka 20, 
Wani abin la'akari kuma a nan shi ne, matakan nazari da 
aka yi amfani da su a wannan hanya za su fi dacewa da 
wakokin baka wadanda makadan baka suke aiwatarwa”'. 


1 Kasan daga cikin ayyuka da aka yi masu ‘yar dangantaka da 
waqoqin baka sun haxa da Ibrahim (1983) Kowa Ya Sha Kixa da 
Umar (1980) Nazarin Waqoqin Hausa da wasu kundayen bincike na 
digirin farko da aka gabatar a Sashen Harsunan Nijeriya na wasu 
jami'o'in qasar nan. 
2 Domin qarin bayani game da tsofaffi da sababbin kalmomin nazari, 
dubi Harsunan Nijeriya III (1973:1-14) ʻA Vocabulary of Literary 
Terms in Hausa’ da kuma Mubammad (edita); Hsusa Metalanguuge, 
Qamus na Kevavvun Kalmomi, 1990. Ibadan: University Press Plc. 
21 Wannan tamkar sabuwar hanya ce wadda take buqatar a ba ta 
lokacin da za a gwada ta har zuwa zangon da za ta sami zama da 
gindinta. 

29 


Zuwa shekara ta 1993 wasu manazarta “yan kasa sun yi 
matukar dukufa har Allahu ya dora su bisa gyadar dogo, 
sai suka kawo wadannan matakan nazarin wakar baka. 
Sannan a hankali, zuwa wannan lokaci da ake sabunta 
tsare-tsare na littafin jagoran nan a farkon shekara ta 
2023 an yi katarin dauwana wadannan matakai na 
nazarin Wakar Baka Bahaushiya. Bisa tsarin nan ne ma 
Allah ya kaddari aka sami Ra'i ko Mazhaba ta tarken 
Wakar Baka Bahaushiya (WBB). 


An kuma sami saukin gwaggwama kalmomi na nazarin 
wakar baka da aka tattaro su tun daga 1980 har zuwa 
2023 wadanda aka daidaitu a kansu aka zuba su a 
wannan Sabon Tsari. Su ne kamar haka: 


3.1 Gabatarwa 

A karkashin wannan hanya, ana bukatar mai nazarin 
wakar baka ya fara gabatar da wakar da yake yi wa 
sharhi ta yin bayani game da wadannan abubuwa: 


3.1.1 Salsalar Waka 

Mai nazari zai bayyana ainihin sunan wanda ya yi wakar 
da wanda aka yi wa ita, da abin kidan da makadinta yake 
amfani da shi, sannan ya fadi hanyoyin da ya bi ya sami 
wakar ta zo hannunsa. Samar da wadannan bayanai yana 
kara tabbatar da amincin waka da karfafa madogararta. 


3.1.2 Shekarar Haihuwa da Lokaci da Wuri 
Daga nan kuma sai a fito da shekarar da makadi ya fara 
rera wannan waka. Ya dace kuma a fadi lokacin da ya yi 


30 


ta da kuma wurin da aka rera ta. Lokaci a nan ya kunshi 
na yammaci ko zagaye, ko rangadin iko ko rangadin 
makadi ko biki ko yaki da sauransu. Lokacin nan kuma 
yakan iya zama na damina ko bazara ko dari da sanyi ko 
hunturu. 

3.1.3 Yawan Diya a Waka 

Sai kuma a bayyana yawan diyan da wakar ta kunsa, tare 
da tabbatar da cewa an yi la'akari da mabambantan 
lokutan 

Rerawarta. Bambancin lokutan rerawa kan sa yawan diya 
ya karu ko ya ragu. Idan aka sami rerawa daban-daban 
kimanin uku, sai a fadi yawan diyan da aka samu a 
kowace rerawa, har a gano cikakkun diyanta. Saka 
sababbin diya da cire wasu diyan wato tsofaffi da 
makadan baka suke yi, shi ya jawo yawancin wakokin 
baka ba su da tsayayyiyar siffa. Makadan baka sukan 
sabunta diyan wakokinsu gwargwadon yadda lokaci ya 
ba su dama. Misali, wakar Musa Dankwairo “Shirya kayan 
fada mai gida Tsafe” ta Yandoton Tsahe Alhaji Aliyu II ta 
sami bambance-bambancen rerawa kusan har sau uku a 
kuma lokuta mabambanta. Haka a wakar noma da ya yi 
wa Gojen Noma Sa'idu dan Musa ya yi mata kare-kare da 
rage-rage a sababiyar rerawar da ya yi mata 
mabambanta”. Domin haka ana bukatar mai nazari ya 
fito da matsayin wakar da yake yi wa sharhi na sosai. 


22 Akwai kaset-kaset daban-daban har guda uku waxanda suke xauke 

da nawo'in rerawar waxannan waqoqi da aka yi wa qari ko ragi. 

Domin samun waxannan kaset-kaset ana iya zuwa Gidan Radiyon 

Tarayya na Kaduna da Gidan Radiyon Bello Xandago, Kano da Gidan 

Radiyon Jihar Zamfara da kuma Gidan Radiyon Rima Sakwato da 
31 


3.1.4 Tarihin Makadi a Takaice 

Sanin takaitaccen tarihin makadi yana da babban 
taimako ga fahimntar wakokinsa. Ashe ke nan yana da 
alfanu ga mai nazari ya zo da dunkulallen tarihin rayuwar 
makadin wakar da zai yi wa sharhi. 


3.1.5 Bayanin Wanda Aka yi wa Waka 

Kafin dai a shiga cikin nazarin gundarin waka, ya dace a 
zo da bayanai masu gamsarwa game da nasaba da 
tsakuren tarihin rayuwar wanda aka shirya wa wakar. 
Wannan zai taimaka wajen fahimtar inda makadi ya dosa 
da gundarin sako ko sakonnin da wakar take dauke da su. 
Idan sha'awa ce ta dauki makadi ya yi wa wani abu waka, 
sai a yi kokarin bayyana wannan abin da aka yi wa wakar 
ta fito da halayensa da dabi'unsa da sauran makamantan 
wadannan bayanai. 


3.2 Turke da Warwararsa 

Turke shi ne abin da waka take magana a kansa wanda ya 
ratsa ta tun daga farkonta har zuwa karshenta. Wato dai 
turke shi ne aihinin manufar waka. Wasu abubuwa da ake 
dubawa don kara fito da turke a waka, su ne kuwa: 


sauran gidajen radiyo da cibiyoyin ajiye da nzarin waqoqin baka na 
jami'o'in wannan qasa. Haka kuma, domin qarin bayani ana iya duba 
matanoni guda uku na mabambantan rerawar da aka yi wa waqar 
“Shirya Kayan Faxa” ta Xanqwairo a littafin Gusau (1984) Nazrin 


Zavavvun Waqoqin Baka na Hausa a vangaren rataye. 
32 


3.2.1 Muhallin Turke 
Muhallin turke wani wuri ne ko wasu wurare da yawanci 
makadi yake bayyana takamaiman sakon da waka take 
kunshe da shi. Makadi yakan jefa sakon waka ne a wani 
mahalli a dan waka daya ko fiye da daya. To, ana son mai 
nazari ya fito da muhalli ko wuraren da aka ayyana 
gundarin sakon waka. 
Bari a dauki wakar Danmaraya Jos ta ‘Aure’ a ba da 
misalin muhallin turke da ita. Muhallin turke ya fito a 
wannan waka inda makadinta yake fadin: Jawabin aure 
za ni yi. 
Har wa yau kuma za a iya ganin misali kuru-kuru a wakar 
Danmaraya Jos ta “Karen Mato' inda yake fadin: 
To bismilla Allah Ta'ala, 
Ga faralin Malam Nabaya, 
Ga tarihin Malam Nabaya, 
Aura dillalin kulikuli, 
(Dan waka na daya) 
Sai kuma inda ya ce: 
Ga tarihin Malam Nabaya, 
Baleri karen mato, 
Aura babban kaftaninka rana, 
Danbaki mai buje da laka, 
Ga babban faci a tsuli, 
Gago mai dinki da basilla, 
Danbaki mai totur da sakaina. 
(Umar, 1985:50-53) 


3.2.2 Takaita Turke (Turke a Gajarce) 
A wannan bangare na takaita turke ana bukatar fito da 
bayanan wakar ne a takaice. Ana iya daukar diyan wakar 


33 


rukuni-rukuni a fito da muhimman abubuwan da suke 
magana a kai. Ga misali daga wakar Danmaraya Jos ta 
“Karen Mato”: 
Dana 1-2: Bayanin makasudin wakar kuma inda aka 
bayyana muhallin turke. 
Dana 3: Wasu halayen karen mato da siffofinsa 
Dana 4: Rashin sa ar karen mato da yadda ya zama 
macucin macuciya. 
Dana 5-19: Cigaba da ambaton siffofi da halayen 
Karen mato. 
Dana 20: Siddabarun da karen mato yake yi idan 
wani 
abu ya auku a mota, da fito da kwarewar 
makadin wakar ta fuskar fahimtar sassan 
mota. 


3.2.3 Warwara da Tsettsefewar Turke 

A nan ne mai nazari yake da babban aiki domin ana son 
ya 

tsettsefe bayanan da waka ta kunsa ya fito da su daki- 
daki. Za a yi sharhin waka na gaba daya tare da fito da 
manya da kananan sakonninta. Sannan kuma za a 
bayyana abubuwan da makadi ya kafa hujja da su daga 
waje kamar ayoyin Alkur'ani ko hadisai da ya kawo su a 
wakar ko wani tarihi na musamman ko ambaton ayyukan 
ci gaban kasa ko wata magana, da duk dai abin da mai 
sharhi zai iya gano bayaninsa ta fuskar waka. Ashe ke nan 
ana son a kalli waka daka da waje. Wannan fili ne na fadin 
fahimtar mai nazari dangane da abubuwan ko ya gano 
game da wakar da yake yi wa sharhi gaba da baya. 


34 


3.2.4 Tubalan Ginin Turke 

Yawanci wakokin baka, idan mai nazari ya duba zai tarar 
an jejjefa wasu abubuwa a cikinsu bayan manyan 
sakonnin da suke magana a kai. Wadannan abubuwa da 
makada ke sanyawa kari ga babban turken waka ake kira 
“Tubalan Ginin Turke'. Tubalan ginin turke ke nan suna 
nufin wasu maganganu da aka bi aka kukkulla waka da su 
don ta kara tsawo, amma ba su ne babbar manufar wakar 
ba. Misali idan turken waka na ‘yabo’ ne, a cikin wakar za 
a iya kawo wasu abubuwa wadanda ba lalle sai a kan 
yabo suke magana ba, amma za su iya kara wa wakar 
kyau da armashi. Kowane ‘turke’ da tubalan gininsa da 
suka fi dacewa da shi. Alal misali dai a turken yabo an fi 
amfani da ambaton addini da asali ko nasaba da karimci 
ko kyauta ko tarihi da sauransu a lokacin da ake kokarin 
fadada shi. 


A nazarce-nazarcen kundaycn binciken da suka gabata, 
an mayar da hankali wajen ambaton irin wadannan 
“tubala” da lakabin babban turke, sai wasu masu nazari 
kalilan suke kokarin rarrabewa tsakanin manyan turaku 
da kananan turaku a waka. A nazarin baya inda ake 
tantance waka ta hanyar kananan turaku yana nuna cewa 
wakar baka ba ta da wani babban turke takamaimai da za 
a ce shi ne aka gina ta a kansa wanda zai ratsa ta tun daga 
farko har karshe. Irin wannan nazari kuwa zai iya ruguza 
tunanin babban turke a waka, ballantana a san fuskar da 
ta dosa. 


Al'ada ce ta makadan baka ta ba safai suke tsayawa su yi 
magana a kan babban sako daya su gina waka a kansa 


35 


kawai ba, sai sun kara mata gishiri ta kawo wasu kananan 
sakonni daban-daban. To, kawo kananan sakonni don 
karin bayani ba zai sa su zama manyan turaku a wakar ba, 
sai dai su zama tubala na ginin babban turke daya”. Daga 
cikin abubuwan da za a iya kawowa a matsayin tubala na 
ginin turke, akwai: 

- ambaton addini 

- asali ko nasaba 

- karimci 

- kyauta 

- iya mulki 

- iya shugabanci 

- tsarin sarauta 

- jaruntaka 

- alfahari da kai 

- koda kai 

- tarihi 

- roko 

- zuga 

- kambamawa 

- zambo 

- habaici 

- halayyar zamantakewa 

- aladu 

- bukukuwa 

- addu'a 

- siyasar kishin kai 

- siyasar kishin kasa 


23 Tubalan ginin turke wato qananan saqonni su ne wasu masu 


nazari suke kira rava-darnin turke. 
36 


- siyasar jam'iyya 
wasu sassan adabin baka kamar karin magana da 
da tatsuniya da wasannin gargajiya da sauransu. 


Kasancewar makadi ya rayu yana zagaye rin wadannan 
abubuwa kan sa shi ya dinga tsarma su a cikin zubin 
wakokinsa. Do haka, yana da kyau mai nazarin waka ya 
fito da su domin a ga muhimmancinsu wajen taimaka wa 
fito da babban turken waka a sarari, sannan da yadda 
suka yi tasiri a cikin wakar bisa jimlarta. 


3.3 Awon Baka 

Shi wannan fagen nazari ya shafi yadda makadi yake 
shirya waka a cikin zubin diya da dabarun karin murya. A 
bangaren ana duba zubin layuka da yawan diyan waka da 
tsarin rerawa da karin murya da amsa-amon kari da 
sauran abubuwan da suka shafi awon baka. 


3.3.1 Yawan Layuka a Da 

Makadan baka suna da walwala ta musamman dangane 
shirya layukan diyan wakokinsu. Wasu sukan tsara 
wakoki ne nan take wato a lokacin da suke a wajen kida, 
wasu kuwa sukan shirya wakokin ne tun daga gida. A 
wajen shirya sadaru a ‘da’ ba ruwan makadin baka da 
kayyade yawansu, ta yadda za a tsara waka mai diya da 
layuka bibbiyu ko uku-uku ko makamantan haka. Layuka 
ba su daukar yanayi bai daya a tsarin diyan wakokin baka 
na Hausa. Akan shirya da mai layi daya ko biyu ko uku ko 
hudu ko biyar ko ma fiye da haka a waka daya. Domin 


37 


haka a waka daya akan samu diyanta su zamanto masu 
kunshe da yawan layuka daban-daban, kamar dai yadda 
aka bayyana a baya kadan. 

Alal misali wakar “Masu gari mazan gaban tsayayye” ta 
Sarkin Rafin Kuryar Dambo wadda Ibrahim Narambada 


ya yi. 


Duka-duka wakar ta kunshi diya goma sha tara (19), 
amma da na l da na 7 da na 11danal4 da na 16 da na 17 
da na 18 da na 19 dukkansu suna dauke da layuka 
bibbiyu ne; da na 3,4,6,8,1 0,12,15 kuwa sun kunshi 
layuka uku-uku; shi ko da na 9 da na 13 suna kunshe da 
layuka hudu-hudu, da na 2 kuma yana dauke da layuka 
biyar. Ga misali: 


Jaagora : Ai Kurya ta Dambo ce Makauru an nan, 
'Y/Amshi : Zamfara babu Bagare kamatai. 
(Da na daya, mai sadaru biyu kawai) 
Jagora : Ai da takobi da garkuwa da mashi, 
'Y/Amshi : Mai sulke Dambo ho da yaki!! 
: Kurya akwai mazan fada da arna, 
(Da na uku, mai sadaru uku). 
Jagora : Duk dan sarkin da yai zama Fakai, 
'Y/Amshi : In dai za ya yin sarauta, 
: Shi ka zuwa Isa shi ka sarki, 
To, ba a taba kai cikin na Gangara ba. 
(Da na 9, mai sadaru hudu). 


3.3.2 Zubin Diya a Waka 
Ta fuskar zubin diyan waka ne mai nazari zai kula da 
yadda makadi yake kulla carbin tunaninsa da kuma 


38 


yadda yake saka kalmomi da kananan sakonni a cikin 
jimloli na diya. Za a lura ko zubin diyan ya kunshi sakar 
zana ne ko kuwa saka ce mai sauki, sannan kuma a 
bayyana yadda makadi yake kulla dangantaka a cikin 
diyan waka ko tsakanin sadaru a dan waka da dai 
makamantan wadannan abubuwa. 


3.3.3 Tsarin Dan Waka 
Diyan waka tamkar rassa ne na itaciya wadda ake fara 
hawowa daga gindi kuma a sauka ta kansa. A kowane 
“da” za a sami “hawa” da “sauka”. Hawa, shi ne wanda 
jagora wato kadaita””” ke fara yi, sannan ‘yan amshinsa 
wato “yan karbi” su tarbe shi, su iyar da sauka, amma a 
wasu wakoki jagora ne yake far hawa, ya kuma sauka da 
kansa domin ba shi da “yan amshi. A wajen tsarin dan 
waka za a iya samun ‘da’ mai sauki da kuma “da mai 
tsauri. Makadi ko makadiya su ne suke shiryawa, su rera 
wakoki a cikin: 

- Kungiya 

- Kadaita 


24 Kaxaita shi ne jagora wato shugaban qungiyar kixa. Wasu 
manaztaa suna kiran jagora 'kazaita' saboda a lokacin da yake furta 
vangarensa a xan waka ba wanda yake sa masa baki, shi kaxai yake 
rerawarsa ba tare da wani dagı cikin ‘yan amshinsa ya sa masa baki 
ba (King; 1980:6-10): Amma akwai jagora da ba shi da masu yi masa 
amshi, shi ma za a iya kiran sa 'kaxaita'. 

2 Yan amshi ko ‘yan karvi su ne masu taimaka wa jagora, bayan ya 
gama rera nasa layi ko layukaa xa sai su iyar da rera sauran layukan 


na xan waqa. 
39 


Dan waka mai sauki shi ne wanda zai kunshi hawa da 
‘sauka’ kawai. Ga bayaninsu kamar haka: 


Hawa: shi ne furucin jagora wato kadaita, A 
matsayin 'hawa' jagora zai iya rera sadara 
daya ko biyu ko fiye da haka a dan waka 
daya, gwargwadon dai yadda yake bukata. 

Sauka: ita ce furucin “yan amshi. Sauka ta kunshi 
layuka-layukan da “yan amshi suka rera a 
dan waka, amma ban da gindin waka da 
sukan maimaita rera shi. 


Misalin tsari na dan waka mai sauki shi ne: 
Hawa : In an so har in ba a so ba, 
Sauka : Mai abu dai shi ad da abinai, 
: shiri bajinin Mamuda, 
:Abu na Namoda shirarre, 
(Wakar Narambada ta Sarkin Kiyawa Abubakar Kauran 
Namoda) 


“Da' a wakar baka yana iya kunsar karamin sako daya 
wato wanda ake ginawa shi kadai ko kuna ya kunshi 
kananan sakonni da yawa a cikinsa ba tare da kayyade 
yawan layuka ba A wakar baka akan rarrabe tsakanin ‘da’ 
da ‘da’ ta maimaita gindin waka” ko sautin kida”. Ga 
misali na dan waka kamar haka: 


26 Gindin waqa, furucin farko ne na wasu kalmomi masu kaifafa 
Ma'ana waxanda ake shiryawa a cikin saxaru don gabatar da waqa. 


Wato da gindin waqa ne ake buxe wasu waqoqin baka. 
40 


Jagora : Darzaji maza da karbi, 
'Y/Amshi : Kai ad da halin Mamman Dikko, 
: Kai ad da halin Gida do, 
G/Waka : Mai ban tsoro sadauki, 
: Hassan dan Shehu Malam. 
(Wakar Musa Dankwairo ta Ciroman Katsina) 


Ga wani misalin dan waka wanda yake kunshe da 
kananan 
sakonni da yawa: 
Jagora (kulli) : Ai an gamu Hausa kullufin jama'a duk sun zo, 
: Kowane kamfani shina tsaye bakin garka, 
'Y/Amshi (kari) : Maiduka ya fito da shi da su Gatau, 
: Amadu duk magana wadda kay yi anka ji 
daidai kay yi, 
: Kuma ran nan Amiru ya kara ma girma, 
: Kuma ran nan Waziri ya kara ma girma, 
: Amadu bai fito ga dattijan banza ba. 
Jagora (kulli) : Kai ji wai mai roko fura ya sha ya shige 
dangatai, 
'Y/Amshi (kari) :Sai ka ji ya raina mai dame arba don karya, 
: Ka san tabbatar tsiya ga matsaci an nan. 
Jagora (kulli) : Duk dan sarkin da kag ga ya shiga wasan 
tauri, 
Y/Amshi( kari) : Bari ja nai fa Da baKar magana dai an nan, 


2? Makazi wanda yake da “yan amshi yakan numfasa ne a tsakanin 
xan waga zuwa wani xa ta maimaita rera gindin waqa dab da layukan 
xan da ya gama rerawa. Amma makazi wanda ba shi da masu yi masa 
amshi yakan nuna ya qare furta xan waqa ne ta maimaita kixa sau 
biyu ko ma fiye da haka. 

41 


: Shi yini shi kwana zuciyatai na mai zahi, 
: Dangi sun wuce shi ya zam gaidan Musa. 
G/Waka :Gwarzon Shamaki na Malam toron giwa 
: Baban Dodo ba a tam ma da batun banza. 
(Wakar Ibrahim Narambada ta Sarkin Gobir Amadu Isa) 


Akwai manyan hanyoyi guda biyu wadanda ake bi ta 
kansu a fitar da 'da' a wakar baka, su su ne kuwa ma'ana 
wato karamin sako da kuma tsari. Ta matakin ma'ana 
wato sako karamni ana amfani da wadannan matakai 
wajen bayyana dan waka: 


Hawa: furucin da ake fara yi ne wajen gabatar da ma'ana 
a cikin sadara daya ko fiye da haka. Sadara ko sadarun da 
suka shafi ‘hawa’ ba a ja musu layi. 

Sauka: furuci ne wanda ake iyar da karasa ma'ana da shi. 
Shi ma furucin ‘sauka’ ana iya yin sa a cikin sadara daya 
ko fiye da daya ba tare da kayyade yawansu ba. Ana jan 
layi a karkashin furuci na ‘sauka’ da ‘yan amshi suka rera, 
amma a yanayi na jagora wanda shi ne yake yin hawa 
kuma ya sauka da kansa, ba a ja wa furucin ‘sauka’ layi. 


Saukar sauka = wuri ne inda ma'ana ta kare kwata-kwata, 
wato wurin da aka gama sauke ma’ana, musamman 
bayan “takidi ko 'ajewa'. 

Ajewa = wuri ne inda ma'ana take numfasawa 


Ta ma'aunin kididdiga kuma ana amfani da wadannan 


alamu ne na kwayoyin sauti don fitar da shi a dan waka 
kamar haka: 


42 


[A] - [z], amma ban da [d] = ana kirga yawan ma'ana 
wato karamin sako ne da su. Idan ma'ana daya ce sai a ba 
ta alamar (A), idan aka kara samun wata ma'ana ta daban 
a dan wakar sai a ba ta alamar (B), haka dai za a yi ta yi 
har kananan ma'anonin su kare. 


[d] = Ana amfani da wannan alama ce don ta wakilci 
'G/Waka'. 


[1]-[0] = Ana amfani da adadi na kirga don a nuna yawan 
layuka wato sadarun da karamin sako (ma'ana daya) ta 
kunsa a dan waka. 


Ga misalin wadannan alamu na fitar da ‘ďa’ a wannan dan 
waka na tafe kamar haka: 


Ma'ana (sadara) 
Hawa A! Ni kam lahiya nit taho salla, 
Sauka A2 Lahiya ni ishe sarki, 

D' Amadun Bubakar, gwarzon Yari, 


D? Dodo na Alkali. 
(Wakar Narambada ta Sarkin Gobir Amadu). 


Ga kuma wani misali inda dan waka daya yake dauke da 
ma'ana fiye da daya: 


Ma'ana (sadara) 

Hawa A! Amadu sai godiya ga Allah, 
Sauka A? Komai a kai duniya ka yi. 
Hawa Bl Amadu yai shirin duniya, 
Sauka B? Amadu har shirin lahira ya yi, 


D1 Amadun Bubakar, gwarzon Yari, 


43 


D? Dodo na Alkali 
(Wakar Narambada ta Sarkin Gobir Amadu Isa) 


Wannan da na tafe shi kuma ya kunshi dukkan alamu 
wadanda suke tabbatar da cikakkiyar ma'ana da tsari na 
dan wakar baka: 


(sadara) 
Hawa A! Na Magaji Mai martabad dan Mu'azu, 
Sauka A? Irin assabab Bubakar baba yay yo. 
Takidi; Hawa: ALI Na Magaji mai martabad dan Mu'azu, 
Sauka: A? Irin assabab Bubakar baba yay yo. 
Hawa: Bt Tsari gaskiya Bello kai Shehu yac ce, 
Sauka: B? Bari masu son duk su maishe ka yaro. 
Takidi: Hawa: B!- Tsari gaskiya Bello kai Shehu yac ce, 
Sauka: B? Bari masu son duk su maishe ka yaro 


B3 Da kyauta da ilmi da neman dalili, 

B* Da gode ma Allah da istingifari, 
Ajewa: B5 Da su Bello dan Shehu yat tsar ma kowe, 

B6 Ka kai kamab Bello ka gadi Moyi, 
Saukar sauka: B7” Saura ka kai inda Mai Hausa yak kai. 
Takidi: Be Ka kai kamab Bello ka gadi Moyi, 
Gindin waka: B” Saura ka kai inda mai Hausa yak kai, 

‘D! Bajinin gidan Bello Mamman na Yari, 

‘D? Sarkin Kudu Maccido ci maraya. 
(Wakar Saidu Faru ta Muhammadu Maccido yanzu 
Sarkin Musuimi) 


3.3.4 Tsarin Rerawa 


44 


Rerawa wani tsari ne inda makadi yake amfani da karin 

murya da amon kida cikin rauji mai ma'ana ya furta 

kalmomin da ya zuba a cikin diyan wakokinsa. Akwai 
wasu dabaru wadanda ake amfani da su wajen fitar da 
tsarin rerawa na diyan wakokin baka. Su ne kamar haka: 

Kungiya : Furucin Jagora + Y/Amshi 

Kadaita : Furucin jagora shi kadai 

Karbi?? : Furucin ‘yan amshi. 

Kulli : Wuri ne inda ake fara furta karamin sako a dan 
waka. Kulli yakan kunshi sadara daya ko biyu 
ko ma fiye da haka. 

Kari :Wuri ne inda ake karasa furta karamin sako. 
Kari yakan kunshi ‘tarbe’ ko 'rakiya', sannan da 
G/Waka. 

Tarbe :Wuri ne inda “yan amshi suke iyar da ma'ana 
karama wadda jagora ya faro ta a bangarensa na 
kulli. Ana yin wannan dabara ta tarbe' a wakoki 
wadanda ake rerawa ta hanyar jagora da “yan 
amshinsa, amma ban da a wakoki na makadi 
wanda ba shi da “yan karbi. 

G/Waka : Maimaita furucin farko a wakar baka 

Rakiya : Wuri ne inda “yan amshi suke ta maimaita Karin 

da suka riga suka yi wa jagora zuwa wani dan 
lokaci. Wannan dabara ta rakiya ita ce wasu 
masu nazari suke kira karbebbeniya. 

Karbebbeniya : Dabara ce ta maimaita furucin kari da 


28 Akwai wasu makaxa da mawaqa waxanda ba a yi musu karvi 
domin ba su da “yan amshi. Jagora ne yake furta xiyan waqoqinsa a 
matsayin “kaxaita” kawai. Irin waxannan makaxa sun haxa da 
Xanmaraya Jos da Haruna Uji da Sani Sabulu Kanoma da sauransu 

45 


nufin yi wa makadi rakiya”?. 

Zagi :Wurine da daya daga cikin 'Y/Amshi zai furta 
farko na wani sabon dan waka a mazauni na 
jagora. A rerawar ne yake yi wa jagora zagi. 

Dani :Shi kuma dani muhalli ne da daya daga cikin 

'Y/Amshi zai fara furta wani da na waka a 
matsayi na kulli, har kuwa sauran Y/Amshi su 
yi masa kari. Har wa yau kuma a yayin da 
jagoran waka ya rasu ko ba ya kusa a yayin rera 
wakarsa, sai wani daga cikin 'Y/Amshi ya dauko 
wata waka tasa ya ci gaba da rerawa kuma 
'Y/Amshi suna yi masa kari. Wannan rarawa ta 
zama ta Danin waka. 

Kwaikwaye :Wani wuri ne da jagora ko dan amshi ko 
'yan amshi za su dinga kwaikwayar yanaye- 
yanaye na furucin wasu jinsunan mutane 
kamar furucin wata mace ko na yara ko na 
boka da na Malamai da sauransu . 

Bayayyeniya : Wuri ne da ake karba-karbar furuci 
tsakanin jagora da “yan amshinsa inda “yan 
amshin za su dinga maimaita rera abin da duk 
jagora ya furta ba tare da canja ko da kalma 
daya ba??. 

Cikasa : Wuri ne da 'Y/Amshi suke maimaita rera 


22 ‘Tarbe’ da 'rakiya' da 'karvevveniya' duk ana yin su ne a waqoqin 
da ake ta hanyar ‘qull’ da ‘qari’ daga jagora da “yan amshinsa. 

30 Tsarin rerawa na bayayyeniya bai yi yawa a tsakanin makaxan 
baka na Hausa ba. Sarkin Kotson Kano Abdurrahman da Danmungai 
Daura suna daga cikin qalilan xin makaxa waxanda suke amfani da 


tsarin rerawa na bayayyeniya 
46 


G/Waka domin cikasa rerawa don a hada da ta 
jagora. 


Idan aka dubi rukunin wakokin baka na makadan baka na 
Hausa za a ga tsarin rera diyansu ya rarrabu zuwa kashi- 
kashi. Kamar yadda aka yi ta bayani a baya, akwai 
makada wadanda suke yin wakokinsu a cikin kungiya 
wadda za ta kunshi jagora da kuma masu yin amshi. Irin 
wannan kungiya ta makadan baka, har wa yau, kashi uku 
ce, akwai jagora wanda “yan amshinsa suke yi masa kari 
da tarbe da rakiya kamar Dankwairo da Jankidi da 
Narambada da sauransu. Akwai kuma jagora wanda ‘yan 
amshinsa suke yi masa karbi ta maimaita gindin waka 
kawai kamar Alhaji Mamman Shata da Alhaji 
Muhammadu Gawo Filinge da Audu Karen Gusau da 
makamantansu. Haka kuma akwai jagora Wanda “yan 
amshinsa za su dinga maimaita duk abin da ya furta ba 
tare da yi masa wani kari ko ragi ba, kuma ba su 
maimaita rera gindin waka domin wakokin ba su da 
gindin waka. Sannan akwai Wani rukunin makada 
wadanda ba su ma'amala da yara da za su dinga yi musu 
amnshi. A tsarin rera wakokin wadannan makada ba su 
da “yan amshi, su kadai ne suke yin wakokinsu, su ne a 
matsayinsu na jagorori suke hawa su sauka a diyan 
wakokinsu. 

A takaice, akwai manyan hanyoyi guda biyu wadanda ake 
da su ta fuskar rera diya a wakokin Hausa na makadan 
baka. Hanyoyin nan kuwa su ne: 


i) + kungiya+ kullitkari (+Gindin waka) -/+ karbebbeniya 
+zagi+ďani+rakiya+ kida. 


47 


Misalan makada masu wannan tsarin rerawa sun hada da 
Abubakar Akwara da Ibrahim Gurso da Sani Aliyu 
Dandawo da Aliyu Gadanga da sauransu. 


ii)+ kadaita (jagora ko mutum daya) 
a) + Kulli - Kari + Gindin waka -/+ karbebbeniya 
- Bayayyeniya + Kida 
(Misalin Mamman Shata da Shehu Ajilo) 
b) + Kulli +/-Kari -/4 Bayayyeniya +/- Karbebbeniya 
-/+ Gindin waka + Kida 
(Misalin Sarkin Kotson Kano Abdurrahman, Uwaliya Mai 
Amada) 
c) + Kulli - Kari -Gindin waka- Karbebbeniya 
- Bayayyeniya + Kida 
(Misalin Kassu Zurmi, Danmaraya Jos, Haruna Uji) 
d) + Kulli - Kari + Bayayyeniya - Karbebbeniya - Gindin 
waka + Kida 
(Misalin Danmungai Daura) 


Alhaji Musa Dankwairo ya kara bayyana tsarin rerawa a 
wakokin baka na Hausa na rukuninsa wato rukunin (i) 
kamar haka: 


Kulli : Duk makadan da at Tsahe na shahe, 
: Hab baki ha “yan gidan su duka, 
Kari : Babu mai shirya waka kamar tawa. 


Takidi: Kulli : Duk makadan da at Tsahe nai jam'i, 

: Hab baki ha “yan gidan su duka, 
Kari : Babu mai kulla waka kamar tawa, 
Kulli : Ga makadi ya kulla wakatai, 

: Sai a amsa mashi ba a kara mai, 

: In nak kulla waka a kara man, 


48 


Tarbe: Kari : Mu hudu duk azanci gare mu, 
: Shin a'a mutum guda za ya radde mu, 
G/Waka : Shirya kayan fada Mai gida Tsahe, 
: Ali dan Iro bai dauki raini ba. 
(Wakar Dankwairo ta Yandoton Tsahe Aliyu) 


A wajen rera wannan da da ya gabata an yi amfani da 
tsarin rerawa na rukunin (i) da ya kunshi wadannan 
abubuwa: 

Kungiya+ Kulli + Kari (+tarbe) + Gindin Waka- 
Karbebbeniya + Kida. 


Ga kuma wasu misalai dangane da tsarin rera diya masu 
kulli da kari a tsarin rerawa na rukunin (i): 


Kulli : Karambanin akuya ya kare, 

Kari : Tun ran da tai karo da kura, 

G/Waka : Sardauna ya fashe hushi nai, 
: Shi ad da duniya gaba dai. 


(Wakar Jankidi ta Sardaunan Sakkwato) 


Wannan ita ce rerawa mafi sauki ta dan waka wadda za 
ta 
kunshi kulli (furucin jagora) da kari (furucin ‘yan amshi) 
tare kuma da maimaita rera gindin waka. Akwai kuma 
wannan misali: 
Kulli : Kokowa kare da kura, 
Tarbe; Kari : Ai na hana ta tun bara da rani, 

: Karen gida yac ce, 

: Ni wanga gargadi yai mani dadi, 
G/Waka : Gimshimin Yari magajin Magaji, 

: Barkak ka da hwama, 


49 


: Ina tahowa mu gano mai rikon Gusau, 

: Mai raba kaya. 
(Wakar Maidaji Sabon Birni ta Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Danbaba) 


Sai kuma wannan rerawa wadda ta kunshi rakiya: 


Kulli : Abubakar ma ya yi halifa, 
Kari : Kafirrai suka kai shi kiyama, 
Kulli : Umaru shi ma ya yi halifa, 
Rakiya; Kari : Kafirrai suka kai shi kiyama, 
Kulli : Ai Usmanu ya yi halifa, 
Rakiya; Kari : Kafirrai suka kai shi kiyama, 
Kulli : Ali dan Dalib ya yi halifa, 
Rakiya; Kari : Kafirrai suka kai shi kiyama 
Kuli : Ai yaki ya ci mazajen farko, 


Tarbe; Kari : Don yaki shi yac ci Husaini, 
Takidi; Kulli : Don yaki... 
Kari : Shi yac ci Husaini, 
G/Waka : Gwabron giwa mai cika daji, 
: Amadu gulbi mai hade yaro, 
(Wakar Sarkin Taushin Katsina ta Sardaunan Sakkwato) 


A tsarin rerawa na wannan dan waka akwai kulli da kari 
(wanda ya kunshi rakiya da tarbe), sannan da gindin 
waka. 
Yanzu kuma za a ba da misalan tsarin rerawa na rukuni 
na 
(ii) wanda ya kunshi rerawa mai kulli kawai ko rerawa ta 
bayayyeniya: 
Kulli :Yara kun ji kidan Bashar dan Umnaru, 

: Jikan Audu gwauron giwa, 


50 


G/Waka : Kwana lafiya mai Daura. 

: Jikan Audu gwauron giwa. 

(Wakar Shata ta Sarkin Daura Bashar) 
Akwai kuma: 


Kulli : Ya Rabbi sarki mai jama'a, 

: Ka taimake mu don ranaj Juma'a, 
G/Waka : Ya Rabbi sarki mai jama'a, 

: Ka taimake mu don ranaj Juma'a. 
Kulli : Mun shirya waka ran Juma'a, 


: Mun yi ta kam ranaj Juma'a, 
: Yau za mu rera kowa shi jiya, 
G/Waka : Ya Rabbi sarki mai jama'a, 
: Ka taimake mu don ranaj Juma'a. 
(Wakar Mamman Gawo ta Kumbo Apollo 11) 


Dukkan wadannan misalai da suka gabata jagora ne a 
matsayin kadaita yake kulla wakarsa, su kuma “yan amshi 
suna maimaita rera gindir waka kawai. Domin haka, a 
wannan rukuni na wakoki sun kunshi kulli da gindin 
waka ne kawai ta fuskar tsarin rerawarsu. Ga kuma 
wannan misali: 
Kulli : Mai kwana ya tashi, 

: Mai tabiya kau ya dakata shi kau, 

: Ku tashi kun ji kidin Shayi dan gidan Labbo. 
Kulli : Mu hwalka na kai ga masu don-gashi, 

: Lalle Shayi yaya ad da don-gashi, 

: Ya yi bida amre bara sai da yas samu, 

: Iro ya kai ta gidan, 

: Mai gidansu yah hwadi, 

: Yam mutum yab bar shi ba abin amren, 

: Kana ba hatcin diba. 


51 


(Wakar Kassu Zurmi ta Shayi dan Labbo) 


Shi wannan tsari na rerawa da ya gabata a wannan dan 
waka ana yin kulli ne kawai, babu kari, ba kuma gindin 
waka. Wannan tsarin rerawa ya kunshi: 

Kadaita (mutum daya) 4 Kulli - Kari - Gindin waka- 
Karbebbeniya - bayayyeniya + Kida. 


Akwai kuma wannan misali: 


Kulli : Malam ya yi, Malam ya yi, 
Bayayyeniya : Malam ya yi, Malam ya yi, 
Kulli : Malam ya yi, Malam ya yi, 
Bayayyeniya : Malam ya yi, Malam ya yi, 
Kulli : Wannan ba malami bane, 
Rakiya : Ya ga wata, 

Kulli : Sai hira yake mata, 
Rakiya : Ya ga wata, 

Kulli : Alkalaminsa ya kare, 
Rakiya : Ya ga wata, 

Kulli : Ya yi kishingide kamar bafade, 


Bayayyeniya : Ya yi kishingide kamar bafade. 
(Wakar Uwaliya ta wani malami) 


Tsarin wannan da ya hada da Kadaita (jagora) 4 kulli 4 
kari (rakiya) 4 bayayyeniya 4 kida. 

Haka dai makadan baka na Hausa suke amfani da 
wadannan dabaru daban-daban suke rera diya a 
wakokinsu na baka. Sannan kuma kowane rukuni na 
makada da mawakan Hausa da hanyar da yake bi daga 
cikin dabarun da aka bayyana a karkashin wannan tsarin 
rerawa. 


52 


3.3.5 Takidi a Diyan Waka 

Takidi, shi ne maimaita furuci domin kara karfafa sako. 
Makadi yakan yi amfani da dabarar takidi inda yake 
maimaita ko sake rera wani zubin dan waka domin wata 
manufa ta karfafawa ko jaddadawa. Maimai a magana ta 
yau da kullum illa ne, amma a zubin wakokin baka dabara 
ce ta tsari da take kara kyautata shi. Akwai dalilai da 
dama da kan sa makadi ya jaddada ma'ana a zubin waka. 
Wadannan dalilai kuwa sun hada da karfafa nauyin 
ma'ana ko jaddada karamin sako domin kara fito da 
muhimmancinsa ko kara kwalkwale ainihin ruhin abu ko 
jawo hankali a riki wani abu da girmamawa ko yin hutu 
da numfasawa, musamman a lokacin da zaren tunanin 
makadi ya sarke masa da dai makamantan wadannan 
abubuwa. Haka kuma makadi yakan yi maimaitawa a dan 
waka don ya dada kyautata matakan karin murya tare da 
inganta hawa da saukar sadaru a da har zuwa gindi. 


Akwai hanyoyi da yawa wadanda makada suke amfani da 
su wajen yin takidi (maimaitawa) kamar a farkon da ko a 
tsakiyarsa ko a karshensa, ko ma a maimaita dan baki 
dayansa. Haka kuma ana iya yin takidi a rabin sadara ko a 
sadara daya ko a fiye da haka. Sannan kuma takidi yana 
iya zama na karbebbeniya wato rakiya inda za a yi ta 
maimaita wasu kalmomi a layi ba tare da sauya su ba. Sai 
kuma takidi na bayayyeniya inda “yan amshi suke 


53 


maimaita duk abin da jagora ya furta a sadara“! a 
matsayin ba ni in ba ka. 

Yanzu kuma za a ba da misalan takidi daga wasu diya na 
wakokin baka. Misalin takidi a farkon da: 


Kulli : Wani taro da anka zo ni ban zo ba, 

Kari : Ka yi dattako ina gidanmu labari yak kai man, 
Takidi; Kulli : Wani taro da anka zo ni ban zo ba, 

Kari : Ka yi dattako ina gidanmu labari yak kai man, 


: Ga dattijo zaune gun hanya kak kawo, 

: Kac ce Siddi sa shi gun hanya hak Kaura, 

: Daga Kaura ka kai shi Moriki da gaggawa, 

: Sarkin Burmi na fadin ka dade kai karko, 

: To, ran nan ka yi taka ka yi ta mai dan karfi, 
G/Waka : Gwarzon Shamaki na Malam toron giwa, 

: Baban Dodo ba a tam ma da batun banza. 

(Wakar Narambada ta Sarkin Gobir Amadu Isa) 


Misalin takidi a tsakiyar da na waka: 


Kulli : Ka kama halinka da kas saba, 
Kari : Hassan yi ta ba mu Naira, 
Takidi; Kulli : Ka kama halinka da kas saba, 
Kari : Hassan yi ta ba mu Naira, 
Kulli : Namijin duniya Ciroma na Naini, 
: Ku ne gwamnati ku ne En'e, 
: Duk harka wadda za a yi, 
Kari : Hassan sai an bide ku, 


31 Kamar yadda aka nuna a baya, wannan maimaitawa ce ta 
bayayyeniya wadda “yan amshi suke furta duk abin da jagora ya rera, 
ba ruwan wannan dabara da yi wa jagora rakiya wato ba suna bin 


jagora ne a matsayin “yan rakiya ba. 
54 


Takidi; Kulli : Namijin duniya Ciroma na Naini, 
: Ku ne gwamnati ku ne En'e, 


: Duk harka wadda za a yi, 
Kari : Hassan sai an bide ku, 
: Alhaji Hassan sai an bide ka, 
Kulli : Hassan ka zama wandon karhe, 
: Kai ba a sa ka a yi tsaye, 
Kari : Kuma ba a sa ka a zauna, 


: Mai ban tsoro sadauki, 
: Hassan dan Shehu Malam. 
(Wakar Dankwairo ta Ciroman Katsina) 


Misalin takidi a karshen dan waka: 


Kulli : Buda mai jice gari, 

Kari : Baban Gatau dan Hassan, 
: Rima mai jike gina, 

Kulli : Ga halin mazan jiya, 

Kari : Garba mazaje na yau, 


: Ina masu kamak ka, 
Takidi; Kulli : Mai halin mazan jiya, 


Kari : Garba mazaje na yau, 
: Ina masu kamak ka, 
G/Waka : Bubakar sadauki na Mu'azu, 


: Kai ag gidan Shehu da Bello. 
(Wakar Sarkin Taushin Katsina ta Sarkin Musulmi Alhaji 
Abubakar na Uku) 


Ga kuma misalin takidi a dan waka gaba dayansa: 
Kulli : Kak ka sake a ram ma, 

Kari : Sa'idu shirinka ya yi. 

Takidi; Kulli : Kak ka sake a ram ma, 


55 


Kari : Sa'idu shirinka ya yi. 


Kulli : Alhaji Sa'idu Gama Giwa 
Kari : Mai halin a yaba shi kullum, 
Takidi; Kulli : Alhaji Sa'idu Gama Giwa, 
Kari : Mai halin ayaba shi kullum, 
G/Waka : Kak ka sake a ram ma, 

: Sa'idu shirinka ya yi. 


Misalin rakiya a matsayin takidi na karbebbeniya: 


Kulli : In wani na kwana, 

Rakiya; Kari : Wani na zamne, inji Dan'umma uban kidi, 
Kulli : In wani na inuwa, 

Rakiya; Kari : Wani na rana, inji Dan'umma uban kidi, 
Kulli : In wani ya samu, 

Rakiya; Kari : Wani ya rasa, ita duniya haka nan take, 
Kulli : Mutum guda ka ga mai riga dubu, 

Rakiya; Kari : Mutum dubu ba su da ko kwata, 

Kulli : Mutum guda ka ga mai mato dubu, 


Rakiya; Kari : Mutum dubu ba su da basukur, 
: Ita duniya haka nan take, 
Kulli : Mutum guda ka ga mai jikka dubu, 
Rakiya; Kari : Mutum dubu ba su da ko kwabo, 
: Ita duniya haka nan take. 
(Wakar Sa'idu Faru, “Farin cikin Musulmi', ta 
Muhammadu Maccido, Sarkin Musulmi) 


Makada wadanda suke da “yan amshi kuma suke yi musu 
karbi ta yin kari da tarbe da rakiya, idan sun gama rera 
sadarun da suka yi na kari, sai sun maimaita rera gindin 
waka. “Yan amshi suna maimaita rera gindi a karshen 
kowane da a waka saboda su nuna cewa zubin wannan 


56 


da din ya kare. Maimaita rera gindin waka a karshen 
layukan kowane da yana rarrabewa ne tsakanin da' da 
'da' a waka wato yana a matsayin gada tsakanin diya a 
waka. Amma akwai wasu diya inda karamin sako (ma'ana) 
yake tsallakawa daga wani da zuwa da da yake biye da 
shi, wannan ba illa ce ba, wata dabara ce ta yin sabi- 
zarcen ma'ana. Domin haka, maimaita gindin waka a 
karshen da na waka dabara ce ta tsarin rerawa a zubin 
diyan wakar baka (King, 1980:6-10), wato maimaitawa 
ce wadda ba ta da illa. 


A dunkule, akwai nawo'in takidi da yawa a cikin zubin 
diyan wakokin baka na Hausa, saboda haka, ana bukatar 
mai nazari ya fito da ire-iren wadannan dabaru na takidi 
daki-daki kamar yadda suka bayyana a wakar da yake yi 
wa sharhi. 


3.3.6 Karin Murya 

Makadan baka na Hausa suna amfani da. hawa da saukar 
murya da faduwarta su daidaita karin murya ko tsayin 
sadaru a diyan wakokinsu. Karin murya wato furta 
kwayoyin sauti na da matukar tasiri a tsarin wakokin 
baka. Ta fuskar karin wakokin baka an fi jan gaba mai 
nauyi ko a kaurara ta kan gaba maras nauyi wato gaba 
mai sauki. Kuma kamar yadda wasu masu nazari suke 
tabbatarwa, bisa yawanci kafafuwa masu karfi suna 
faduwa ne daidai inda akan karfafa kida (Schuh, 
2002:156-159). Nauyin gaba shi ne harsashi na farko 
wanda ake dora karin kowace waka ta Hausa a kansa. 
Kamar yadda bayani ya gabata, gaba nav'i biyu ce: 


57 


Gaba mai sauki wato gajeriya wadda ta hada da baki da 
wasali maras ja (BW) da za a iya nunawa da wata alama 
kamar || ko ||. 


Sai kuma gaba mai nauyi wadda za ta kunshi baki da 
tagwayen wasula ko wasula biyu iri daya wato wasali mai 
ja (BWW) ko kuma ta hada baki da wasali da baki (BWB). 
Za a iya wakiltar gaba mai nauyi wato doguwa da alama 
kamar haka [-] ko ('1. 


A zubi na wakokin baka ba a daidaita kwayoyin sauti 
(haruffa) a gabar karshen kalmomi na sadarorinsu wato 
dai 

wakokin baka ba su da amsa amon harafi. Amma kuma 
dole ne karin wakokin ya tafi bai daya tsakanin tsarin 
sauti da tsarin rerawa, domin haka, dole a sami daidaito 
dangane da karin sauti. 


3.3.6.1 Amsa Amon Kari 

Amsa amon kari shi ne daidaituwar kari inda zai iya 
zamantowa bai daya a gabbobin karshe wato madirar 
sauti na karshe a sadarun dan waka. Amsa amon kari 
yana daidaita hawa da saukar murya a sadaru, su tafi a 
jere bisa ka'ida. Akwai wasu alamu wadanda ake amfani 
da su wajen fitar da kari a waka. Su ne kuwa: 

[S] = alama ce wadda take nuna ‘kari’ mai sauka kasa; 

[H] - alama ce wadda take nuna 'kari' mai hawa sama; 

[F] = alama ce wadda take nuna ‘kari’ mai faduwa. 


Mai nazari zai yi la'akari da wadannan alamu a madirar 
sauti na gabar karshe a kalmomin karshe na sadaru a dan 


58 


waka. Idan waka ta dauki dayan wadannan karuruwan 
sauti zai zama iri daya a wannan waka tun daga sadarar 
farko har zuwa gaba ta karshe na diyan wakar. Sannan 
kuma za a iya kiran karin wakar da cewa sauka kasa ne 
ko mai hawa sama ko kuma mai faduwa. 


Wannan kuwa ya danganta ne ga abin da ya bayyana na 
nawin kari a waka?* 

Ga misalan amsa amon kari daga wasu diyan waka kamar 
haka: 


Kulli :Na Ummaru giwa ke wuce kafoo, [SH] 
Kari :Uban zakara mugun madamba cii [SH] 
Gindin Waka :Ya ci maza ya kwan yana shirce [SH] 

:Gamda'aren Sarki Tudu Aluu [SH] 


Sarkin Gobir martaba garai [SH] 
Ya wuce wargi ya fi fargaba [SH] 
Ya hana wasu maza sakin jiki, [SH] 
Ya ci maza ya kwan yana shire [SH] 
Gamda'aren Sarki Tudu Alu. 

(Wakar Narambada ta Sarkin Gobir Amadu) 


Wannan waka tana da karin murya mai hawa sama ne 
kuma ya ratsa saďarun wakar ne tun daga gindinta har 
zuwa danta na karshe. Ga kuma wani misali kamar haka: 
Kulli : Kai na fada maku noma za mu yii, [H] 


32 Domin qarin bayani game da amsa amon kari dubi maqalar 
Muhammad (1978:50-61) ‘Waqa Bahaushiya' a cikin Studies in Hausa 
Langusge, Litersture and Culture. Kano: Jami'ar Bayero. 

59 


Wanda ba ya noma duniyaa, [H] 

Don ko rikon aure zai mai wuyaa, (H] 
G/Waka : Noma tushen arzikii, 

'A yi noma yakin ci gabaa. [H] 

(Wakar Shehu Ajilo ta Noma) 


Ita ma wannan waka karinta mai hawa sama ne tun 
farkonta har zuwa karshenta. 


4.3.6.2 Gidan Dara na Kari 

Har wa yau kuma akwai wata hanya ta ayyana karin 
wakar baka ta amfani da gidan dara na kari da kuma 
gurabun kari. Wato wannan hanya tana duba kari ne ta 
bin hawa da saukar murya a sadarun dan waka a fitar da 
gidan dara na kari ta amfani da gurabun kari da ginshikai. 
A wajen tantance wannan hanya za a yi la'akari da 
wadannan abubuwa: 


Ginshiki: Shi ne gaba daya na murya da za a iya wakilta 
da alama kamar haka [d]. 

Gurbin Kari: Wuri ne da yake daukar ginshiki daya ko 
biyu, kuma ana tantance gurbin kari daga 
gabobin da aka yi amfani da su. 

Idan gaba mai nauyi ce tana a matsayin 
ginshikai guda biyu, amma a gurbi daya. 
Misali [dd]. 

Idan kuwa gaba maras nauyi ce wato gaba 
mai sauki tana a matsayin ginshiki daya, 
amma irin ta guda biyu ne za su hadu su yi 
gurbi daya. Misali [d] + [d]= [dd]. 


60 


Ciko: Shi ne kunshiyar gurbi wanda zai iya zama 
gaba daya mai nauyi ko gabobi biyu marasa 
nauyi??. 


Bisa yawanci, wakokin baka sukan hau Gidan dara na kari, 
sai dai dole ne a waka daya a sami yawan gurabun karin 
su tafi bai daya a dukkanin adadin sadarunta. Misali a 
wakar 'Dokin Iska Danhilinge' tana da gurabun kari 
bakwai (7) ne, amma akan sami wasu sadaru da gurabu 
goma-goma, to, wannan illa ce ta kari. Don haka, akan 
sami illar kari ko ragi a gurabun kari. Ashe ke nan, waka 
takan kunshi gidan dara na kari gwargwadon yawn 
ginshikai da gurabu. 
A wannan nazari wakar baka takan zama doguwa ko 
gajeriya ko matsakaiciya gwargwadon dai yawan 
gurabun karin da ta kunsa. Kuma daga nan ne za a iya 
ayyana matsayin waka a nuna gidan dara na karin da ta 
hau kansa wato dogo ko gajere ko kuma matsakaici. 
Misali na Gidan dara na kari shi ne, wakar ‘Sa Sanusi 
Sarkin Yaki’ ta Sarkin Kotson Kano Abdurrahman tana da 
sadaru wadanda suke dauke da gurabun karin takwas- 
takwas wasu kuma suna da gurabu tara-tara. Ga su 
kamar haka: 
Gindin Waka Sa /Sa/nu/si /Sar/kin/Ya/ki 

dd ddddd/dd dd /dd /dd 


gt g g gi g geig g 


33 Domin qarin bayani kan Gidan Dara na Kari a nazarin karin muryar 
waqoqin baka dubi Schuh (2002:154-161) a cikin Hausa Language, 
Literature & Cuture (Fifth Hausa International Conference). Kano: 


Benchmark Publishers Limited. 
61 


Za/kin/ da/ ga/ na/ A / ba /she. 
dd /dd /dd dd/d/ d/ ddi dd 
BAG gi Bg Bg 
Kulli :La/mi/do/ Ka/no/al/fan/da, 
dd didi di dididik 
BB E ge pge ge g 
Kari :Ko/ do/le/ma/za /su/ra/gal ma, 
dd /dd ddd / di / d/d dd dd 
Bi g EES IB g" 
Kulli :Sa/nu/si/ Al/lah /yai/ maka/ bai/wa. 
d/ddiddiddiddi d didi dd dd 
BB gg g oB Pa 
Kari: Ja/hi/lai/ ba su / san /wan/nan ba 
dd /diddi d d/ dd/ dd/ d/d 
Bi Big Bg Bg Bg 


A takaice dai ita wannan waka tana da gurabun kari 8-9 
duk da yake akwai wasu illoli da sukan faru a wasu 
gurabu a sadarun diyan wakar. Sannan kuma wakar ta 
hau kan matsakaicin kari na gidan dara. 


3.4 Adon Harshe 

Adon harshe a wakokin baka wata hanya ce wadda 
makadi ke kyautata zaren tunaninsa, ya sarrafa shi cikin 
azanci don ya cim ma burinsa na isar da sako a waka ta 
hanyar jan hankali. Ta haka ne za a dada fito da ainihin 
kyau ko muninsu, kuma a iya gane wakoki masu karsashi, 
masu hikima da balaga da kuma wakoki marasa ma'ana, 
marasa inganci marasa kyau. Adon harshe hanya ce ta 
sarrafa harshe da jujjuya shi ta yadda za a iya takaita 
manufa ko a sakaya ma'ana ko kuma kaifafa tunani. 


62 


Domin haka, adon harshe wata dabara ce wadda ake yi 
wa harshen waka kwalliya. A wajen adonta harshe akan 
zabo wasu kalmomi ne a zayyana waka da su, a kawata ta 
sosai, ta yadda za a burge mai sauraro a kuma jawo 
hankalinsa. Akwai hanyoyi da yawa wadanda ake bi ta 
kansu a yi wa waka ado. Ana bukatar mai da nazarin 
waka ya bibiyi wadannann abubuwa na adontawa da 
makadi ya zuba su a cikin waka wadda yake nazarintaa 
fito da su daki-daki. Daga cikin dabarun da ake amfani da 
su don yi wa wakoki na baka ado, akwai: 


- kamantawa 
-  siffantawa 

- jinsintarwa 

- kinaya 

- alamtarwa 

- da sauransu 


3.4.1 Kamantawa 

Kamantawa wata dabara ce wadda ake kwatanta 
abubuwa biyu dangane da wasu darajoji da za su iya 
zama na daidaito ko na fifiko ko kuma na kashi. A lokacin 
da ake wannan za a yi amfani da wasu kalmomi da ke 
nuna kamance a fili da ake kira kalmomin kamantawa ko 
kalmomi na tsakani, misali: kamar da tamkar da awa da 
kama da sai ka ce da daidai da da i kaza da ca kake da wa 
da wuce da zarce da tsere da dara da kasa da gaza da 
wane da babu kamar da bai kai da makamantan 
wadannan kalmomi da yawa. Kamantawa tana iya zama 


63 


kamantawar daidaito ko kamantawar bambanto ko fifiko 
ko kuma kamantawar kashi (Dangambo, 1981:13-14). 
Misalin Kamantawar Daidaito: 
- Ni kau kun gane ni na gyare turuna, 
Sai zuba waka ni kai kama da ta Alfazazi. 
(Narambada, wakar Gwarzon Shamaki' ta Sarkin 
Gobir Amadu Bawa) 


- Giye bana Danbadau, 
Mun ba da mamaki, 
Kuyye yab baro ca kake gina ta yay yi. 
(Dan'anace, wakar Noma ta Giye) 


- Farin cikin jama'a kake Amadu, 
Kai kama da Muhammadu Fodiyo, 
Duk inda kab bi ana tarbonka. 
(Jankidi, wakar Ga darajja' ta Sardaunan Sakkwato) 


Misalan Kamantawar Kashi: 
- Darnin kara ahuhan, 
Bai kai ga katanga ba, 
Ni ina ganin inuwa, 
Ba ni shiga rana. 
(Jankidi, wakar Dibgau bajimin dole’ ta Sarkin Musulmi 
Abubakar III) 


- Garwa ba ta yi kamar azurfa ba, 
Dussa ba ta yi kamar gari ba, 
Musulmi kai muka so ko'ina. 
(Jankidi, wakar Allah taimaki’ ta Sardaunan Sakkwato) 


64 


- Zankalalo kama da hwara yay yo, 
Bai yi awa hwara ba. 
(Buda, wakar “Gagara karya sadauki ta Sarkin Kabi 
Muhammadun Sama) 


Misalan Kamantawar Bambanto ko Fifiko: 
- Rigar jika ita ce yab bai, 
Wadda ba awarta ga lardinga, 
Ko Masar dada, sai an tona. 
(Jankidi, Wakar ‘Kai ag gida’ ta Sarkin Zazzau Tbrahim) 


- Ga gaskiya ku bar bin gaibi, 

In ga farin wata mai haske, 

Kun san ya fi na tauraruwa. 
(Jankidi, Wakar ‘Allah taimaki’ Sardaunan Sakkwato) 


- Yardakka ita aka nema, 
Na Bello ka fi zuma zaki ba wai na ba. 
(Dankwairo, Wakar ‘Mai dubun nasara’ ta Sardaunan 
Sakkwato) 


3.4.2 Siffantawa 
Siffantawa?* ita kuma dabara ce inda makadi yake daukar 
siffar wani abu ya ba wa wani abu ba tare da amfani da 


34 Manazarta waqoqin Hausa sun yi tsokace-tsokace daban-daban 
dangane da kwatancen siffantawa. Alal misali wasu manazarta suna 
kiran siffantawa da ‘Hoto Cikin Bayani’ wasu kuma su ce ‘Kwalliya’. A 
ra'ayin masu cewa kwalliya, suna ganin kwalliya tana zayyana abu ne 
ta qawata shi ya fito rambatsai, ta yadda duk wanda ya kalle shi sai 


ya sake mayar da kallo. Wasu manazartan sun karkasa siffantawa 
65 


wani tsakani ba. A siffantawa ba a bukatar amfani da 
wasu kalmomi na siffantawa. A wakokin baka na Hausa 
akwai siffantawa da yawa. Ga wasu misalai: 
- Kabi tsuntsun da kag ga bai da hakori, 

Ba jemage na ba, 

Bakin nan da kag ga ba shi da tsaga, 

Ba Sama ya haihwai ba. 
(Buda, Wakar Gagara Karya Ta Sarkin Kabi 
Muhammadun Sama). 


- Mai Yawuri bangon duniya, 
Abdullahi sadaukin maza, 
Allah ya yo ma daukakad, 
Da kowa ba shi da ita Hausa dut. 
(Aliyu Dandawo Wakar “Mai Yawuri' ta Sarkin Yawuri 
Abdullahi Abarshi) 


- Kai yaro hankali da giwa, 
Kada ta motsa ta markade ka. 
(Abu Dankurma, Wakar Ba “Ba da kai aka Wargi ba' ta Ali 
Namani) 


zuwa gajcriyar siffantawa da kuma doguwar siffantawa (dubi 
Xangambo, 1981:14). Yahya (1997:140-167 da 2001:58-94 da kuma 
2002:220-237) ya bayyana siffantawa da cewa “salo ne da ke kawo 
hoton abu yadda mawaqi ke buqatar mai karatu ko sauraren 
waqarsa ya kalle shi da idon zuciyarsa ko tunaninsa; salon sifantawa 
hoto ne da kalmomi suka kawo da ma'anoninsu'. (1997:14). A 
ra'ayinsa, siffantawa ta qunshi kamance da jinsarwa da alamtarwa da 


kinaya da kuma zayyana (2002:223). 


66 


- Kokowar kare da kura, 
Ai na hana ta tun bara da rani, 
Karen gida yac ce, 
Ni wanga gargadi yai mani dadi. 
(Maidaji, Wakar Gimshimin Yari Magajin Magaji) 


- Toron giwa mai ban tsoro, 
Habu dan Ila shahe zane. 
(Shata, Wakar Sarkin Rano Garba Autan Bawo) 
- Fitila mai korewar duhu, 
Sabulu mai wanke dauda, 
Abubakar annurin duniya. 
(Jankidi, Wakar 'Shugabannin dakin duniya' ta Sarkin 
Musulmi Abubakar) 


- Wani kaya sai ko amale, 
Jaki ya gusa ba ya dauka, 
Wani kaya sai ko amale, 
Jaki ya gusa ba ya dauka, 
Na gode Sarkin Sudan, 
Na gode Sarkin Sudan na Shehu 
(Abdurrahman Sarkin Kotso, Wakar Sarkin Sudan Shehu) 


3.4.3 Jnsintarwa?? 

Jinsintarwa dabara ce ta daukar daraja ko siffa ko hali ko 
yanayi ko aiki na wani jinsi a ba wa wani jinsi na daban. 
Misali a dauki wata halayya da kawai jinsin mutum aka 


35 Wannan dabara ita ce Yahya (2001:79-80) yake kira 'Jinsarwa'. 
67 


san shi da ita a dora wa jinsin dabba ko tsuntsu. Yahya 
(2002:226) ya bayyana salon jinsarwa da cewa shi ne: 
'.. daukar wata sifa ko daraja ta wani jinsi 
a dora wa wani jinsi na daban da ba a san 
shi da ita ba. Saboda haka, jinsarwa ta 
kasu zuwa mutuntarwa da dabbantarwa 
da abuntarwa' (Yahya, 2002:226). 


Ga misalan jinsintarwa?? kamar haka: 
- Kabi tsuntsu da kag ga bai da hakori, 
Ba jemage na ba, 
Bakin nan da kag ga ba shi da tsaga, 
Ba sama ya haihwai ba. 
(Buda Dantanoma, Wakar 'Gagara Karya Sadauki' ta 
Sarkin Kabin Argungu, Muhammadun Sama) 


- Gaude ba ka matanki, 
Baba kade ba ka baka. 
(Kassu Zurmi, Wakar Shayi Dan Gidan Labbo) 


3.4.4 Kinaya 

Kinaya wata dabara ce ta sakaya zance wadda take juyar 
da abu daga asalinsa wato ma'anarsa ta farko zuwa ga 
wata ma'ana ta biyu wato ta sakayawa?. Ga wasu misalan 
kinaya kamar haka: 


36 Bisa dukkan alamu ba safai ne makaxan baka suke sanya xiyan 
jinsintarwa a waqoqinsu ba. 
37 Domin qarin bayani dubi “Dabarar Alkunya a Waqoqin Makaxan 
Baka' a cilkin The West African Jourmal of Language, Literature and 
Criticism (Gusau, 1996:313-325) 

68 


- Jikan Shehu mai dubun doki dan Na 'ammani 
Gawurtacce na Magajin Rahin Hausa. 
(Narambada, Wakar ‘Gwarzon Shamaki' ta Sarkin Gobir 
Amadu Bawa) 


- Kwarankwatsa tahi da mai karamin kwana, 
A ci ki a kwan rirrikam mutum za shi garin kewa, 
Ya zamni gabas da yamma kai az zakara, 
Zamfara ba wani mai ja ma. 
(Sa'idu Faru, Wakar ‘Gwarzon Giwa na Shamaki') 


- Damo maki gudu, 
Ba banza ba dan Soba. 
(Wari Mai Zari, Wakar Sarkin Gobir Yakubu) 
- Kowa ya gasganta tsohuwatai, 
Guguwa ta kashe kwarya, 
Na ga gyartai ana ta tuma. 
(Kurna, Wakar Bi da Arna na Jekada) 
3.4.5 Alamtarwa 
Alamtarwa”? wata hanya ce da ake bayyana wani abu ta 
ba shi wata alama da ta yi kama da shi dangane da siffa 
ko yanayi ko dabi'a ko hali ko asali ko jaruntaka ko 
kasaita da dai sauransu. Alamtarwa wata alama ce wadda 
take wakiltar wata manufa, musamman takan zama 
madadin sunan abu. Makadan baka sukan yi alamtarwa 
da yawa a cikin wakokinsu. Ga wasu misalai: 
- Haba a yini ruwa a kwan ruwa kwaddo sai lela, 


38 A takardar da aka gabatar ta 'Dabarar Alkunya a Waqoqin Makaxan 
Baka’ (Gusau, 1996:3 16) an nuna dabarar alamtarwa tamkar wani 


reshe ne na dabarar Kinaya (wato alkunya). 
69 


Shi burgu shina cikin rima wahala ta dir mai. 
(Narambada, Wakar ‘Gwarzon Shamaki' ta Sarkin Gobir 
Amadu Bawa) 


- Ga kare ga kura kowane ya hangi wani, 
Ga aura ya koma, 
Wagga nan hanya ba mu ga wurin wali ba. 
(Dankwairo, Wakar ‘Mai Dubun Nasara’ ta Sardaunan 
Sakkwato) 


- Goge mai kashe molo, 
Awartakin maza na Buhari, 
Dada fa ga kare ga kura. 
(Dan’anace, Wakar Shago) 


- Guzame na kallo, 
Bajimi ya take tudu, 
Guzuma sai tsinkaya. 
(Jankidi, Wakar Sarkin Katsina Usman) 


3.5 Aiwatar da Harshe 

Harshe shi ne babban tubalin da ake amfani da shi wajen 
gina sako, sannan a yi anmfani da dabaru na nuna 
gwaninta a isar da sakon ga jama’a. Wannan ne ya sa 
wasu manazarta suke ganin akwai dangantaka ta kusa a 
tsakanin harshe da salo har ma ake kwatanta matsayin 
nasu tamkar jini ne da tsoka. 


Dangane da aiwatar da barshe a nazarin wakar baka akan 
duba hanyoyin zaben kalmomi da karin harshen waka da 


70 


kuma ginin jimla da tsarinta. Ga bayanan wadannan 
abubuwa daki-daki, kamar haka: 


3.5.1 Zaben Kalmomi 

A wannan fage, mai nazari zai yi kokari ya fito da yadda 
makadi yake zabo kalmomin da yake zubawa a cikin 
diyan wakokinsa. Za a duba a gani, kalmomin nan tsofaffi 
ne ko sababbi ko kirkirarru ko kuwa baki ne wadanda 
suka shigo harshen Hausa daga wasu harsuna. 


Daga nan kuma za a kwankwance kalmomin nan masu 
zurfin ma'ana ne ko masu kaifin ma'ana, kalmomi ne na 
kambamawa ko ciccibawa ko kaskantawa. Wato dai za a 
bayyana yanayi da nawo'in kalmomin da makadi yake 
saka tunaninsa da su a waka. A takaice, mai nazari zai fito 
da wadannan abubuwa a lokacin da yake duba zaben 
kalmomi a waka: 

-  tsofaffin kalmomi 

- sababbin kalmomi 

- kirkirarrun kalmomi 

- bakin kalmomi 

- kalmomin kambamawa 

- kalmomin ban tsoro 

- kalmomin ciccibawa 

- kalmomin kaifafa ma'ana 

- kalmomin sakaya ma'ana 

- kalmomin sakaya zance 

- kalmomin amsa-kama 

- kalmomin raha ko barkwanci 


71 


- kalmomin furucin kwaikwaye 
- da sauransu. 


3.5.2 Karin Harshen Waka 
Makadan baka suna aiwatar da wakoki ne cikin yawancin 
kare-karen harshen Hausa da ake da su tamkar 
Sakkwatanci da Gobiranci da Zamfaranci da Kabanci da 
Garewanci da Kananci da Dauranci da Katsinanci da 
Zazzaganci da sauransu. Amfani da daya karin harshe a 
cikin waka ya danganta ne daga nahiyar damakadi ya fito, 
amma, duk da haka, an dauka cewa karin harshen 
Sakkwatanci shi ne fitaccen harshen wakar Hausa. Ta 
yiwu Sakkwatanci yana da isasshiyar balaga da 
rumbunan kalmomi masu bubbuga da kuma saukin 
sarrafawa a karin waka da sauransu. 
Dangane da nazarin karin harshe a waka za a iya duba 
wadannan abubuwa: 

- nawin karin harshe 

- kalmomin fannu na karin harshen 

- rumbunan kalmomi 

- yanayin jinsi 

- yanayin dauri 

- da sauransu 


3.5.3 Karangiya 

Karangiya dabara ce ta luguden haruffa ko kalmomi ko 
wasa da harshe cikin bakake da kalmomi. Haka kuma 
akan iya maimaita wata gaba ko kwayar sauti, sautinsu ya 


72 


dinga tafiya bai daya a cikin kalmomi da sadarun dan 
waka. Ga wasu misalai: 
- Ga shawaraki da shanshansu, 
Ga sagidi na bidar tsaga, 
Mai sabko yana bidar tsaga, 
Mai sabko yana bidar sauri. 
(Dankwairo, Wakar noma) 
- Yaro in takamar salon magana kaka yi, 
Ce tsare tsara, 
Tahi tsantsamin tsantsara, 
Ka tsantsame tsari tsaf ga tsamiya, 
Tunkuda tunku cikin tukar rukubu, 
Tukudin Tumba yai tubus, 
Tumba taho yau da ke da tab da Tabo, 
Da Tabus da ‘yat Tubus, 
(Sa'idu Faru, Wakar ‘Gwabron Giwa Uban Galadima') 


Kamar yadda aka bayyana a baya, dabaru na adon harshe 
suna da yawa kwarai, an kawo wadannan ne da suka 
gabata a matsayin misalai kawai. Yana da kyau kwarai 
mai nazari ya kalli wakar da yake yi wa sharhi ya fito da 
dukkan nav’o’in adon harshen da ta kunsa dalla-dalla. 


3.5.4 Ginin Jimla da Tsarinta 

Masana adabin waka sun nuna cewa lalurar waka kan ba 
makada da mawaka damar karya wata doka ta gini ko 
tsarin jimla. Ga alama ba za a iya dora takamaimun 
dokokin nahawu dangane da gini ko tsarin jimloli a 
wakokin baka ba. 

Amma duk da haka, makada sukan tsara jimloli dogaye 
da gaieru da kuma matsakaita. Haka kuma a wakokin 


73 


baka, akwai nawo'in jimloli daban-daban da suka hada da 
jimlar suna ko jimlar aikatau ko jimlar korewa ko jimla 
mai sauki ko jimla mai tsauri ko jimla mai harshen damo 
da sauransu. A wasu wurare kuma sukan bar gibi a 
jimlolin da suke shiryawa. 


A nan ma ana bukatar mai nazarin waka ya bayyana 
tsarin nahawu, musamman ginin jimla, a wakar da yake 
yi wa sharhi. 


3.6 Kammalawa 

A wannan bangare, mai nazari zai yi kokari ne ya takaita 
bayanan da nazarinsa ya kunsa cikin sakin layi daya ko 
biyu. Daga nan kuma ya bayyana abubuwan da ya gano 
daga wakar da yake karkare nazarinsa. Ana iya fadin 
wadannan abubuwa daya bayan daya gwargwadon 
nauyinsu da kuma muhimmancinsu. Har wa yau kuma 
mai nazari zai iya bayyana ra'ayinsa game da wakar da 
yake nazari tare da fito da hanyoyin kamalarta ko kuma 
kasawarta, da kyanta ko muninta, da tasirinta ga al'umma 
da kuma fito da hanyoyin da za a dada inganta ta da dai 
sauran shawarwari kyawawa, masu inganci. 


3.7 Manazarta 

A karkashin manazarta ana bukatar mai nazarin waka ya 
bayyana littattafai da kundayen bincike da makalu 
wadanda ya lalleka ya sami karin haske. Haka kuma idan 
an yi hira da wasu mutane domin samun wasu bayanai, 
su ma za a fadi sunayensu a wannan sashe na manazarta. 
A nan dai ana son mai nazari ya nuna abubuwan da ya 
dudduba wadanda suka taimaka masa wajen tabbatar da 


74 


hujjojin da ya kawo a nazarinsa. Amma yana da kyau a 
wajen rubuta manazarta a lura da ka'idar da ake da ita ta 
gabatar da manazarta??. 

Wannan babi a takaice, ya kunshi dabaru ne da hanyoyin 
nazarin wakokin baka na Hausa, musamman wadanda 
makada suke shiryawa. Wannan hanya ta nazarin wakar 
baka tana dauke ne da muhimman matakai da suka hada 
da gabatarwa da turke da warwararsa da awon baka da 
salon sarrafawa da adonta harshe da kammalawa da 
kuma manazarta. 


3? Domin garin bayani dubi shafi na 67-71 na Manazartar wannan 
littafi. 
75 


KAMMALAWAR LITTAFI 


Kamar yadda bayanai suka gabata, wannan littafi, yana a 
matsayin share fage game da hanyoyi da dabarun nazarin 
baka na Hausa, musamman wadanda makadan baka suke 
aiwatarwa. Kuma kamar yadda aka gani, hade-hade ne na 
ra'ayoyin manazarta adabin waka daban-daban aka 
kukkulla aka tayar da hanya daya wadda za a iya dora 
wakar baka a kanta a yi mata nazari da sharhi. 


Hakika, lokaci ya yi da za a samar da hanya gamsasshiya 
ta nazarin wakar baka. Domin haka, ya kamata a sami 
tsayayun shawarwari da matakai wadanda za su hada 
dukkan sassan nazani da kowa da kowa zai amince da su, 
kuma ya yi amfani da su waien nazarin waka. A sane nake 
da cewa bunkasar ilmi ya danganta ne ga irin kirkire- 
kirkiren da yake samu, amma duk da haka, manufar ba za 
ta bayyanu sosai ba, sai in ana haduwa ana tace 
wadannan ra'ayoyi, ana yi musu matsaya wadda za a 
hadu a kanta. Idan ana yin haka kuwa, babu shakka, za a 
sami habaka da gagarumin ci gaba a wannan fanni na 
nazarin waka. 


A wannan hanya ta nazarin wakar baka za a sami damar 
fito da hikimomi da fasahohi da dabaru daban-daban da 
ke kunshe a cikin wakokin baka na Hausa. A karkashin 
wannan hanya an kawo wasu matakai da suka hada da 
gabatarwa da turke da warwararsa da awon baka da 
salon sarrafawa da adonta harshe da kammalawa da 
kuma manazarta wadanda za a yi amfani da su domin a yi 
wa wakokin makadan baka nazari da sharhi. Sai dai, abin 


76 


la'akari a nan shi ne, ba dukkan wakokin baka ne suke 
kaiwa matsayin a yi musu sharhi irin wannan ba. Daga 
cikin nau'o'in wakokin baka da ake da su, wakokin da 
makadan baka suke aiwatarwa, su ne wadanda suka fi 
karbar irin wannan nazari, tun ma ba ga wakokin da 
makadan fada suke shiryawa ba. 


Ina fatan wannan littafi ya zama mai amfani da yin jagora 
ga duk wanda yake nazarin wakokin baka na Hausa. 


Allah ya taimake mu baki daya, ya dada mana so da begen 
Manzon Allah, Annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa 
sallama da dukkan Sahabbansa da Alayensa da sauran 
masu himma ta Raya Sunnarsa, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi. 


77 


MANAZARTA 


Abdulmuminu, S. A. (2004) Hausa Bandiri Songs. A Cikin 
Harshe: Journal of African Languages, No 2. Zaria: 
ABU Press Limited. 

Abdulkadir, D. (1975) The Role of an Oral Singer in Hausa 
Fulani Society: A Case Study of Mamman Shata. 
Kundin Digiri na Uku. Indiana: Jami'ar Indiana. 

Abba, M. & Balarabe, Z. (2000) Nazari kan Wakar Baka ta 
Hausa. Zaria: Gaskiya Corporation Limited. 

Abbas, U. A. (2008) “Sassarkuwar Adabi Cikin Adabi': 
Nazarin Adon Harshe a Wakokin Finafinan Hausa. 
Kundin Digiri na Uku. Kano: Jami'ar Bayero. 

Ahmed, A. (1980) Matsayin Kirari a Adabin Baka na 
Hausa. Kundin Digirin Farko. Kano: Jami'ar Bayero. 
Alhassan, H. da Wasu. (1988) Zaman Hausawa. Kano: 

Islamic Publication Bureau. 

Aminu, M. (1978) Muhimmancin Makadan Baka a Kasar 
Hausa. A Cikin Studies in Hausa Language, Literature: 
The First International Conference. Kano: Cibiyar 
Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Bello, G. (1976) Yabo, Zuga da Zambo a Wakokin Sarauta 
a Cikin Harsunan Nijeriya 'BI. Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Bungudu, H. U & Maikwari, H. U (2014 & 2016) Waka 
Zancen Hikima. Gusau: Nasara Printers. 

Belsey, C. (1980) Critical Practice. London: Muthuen. 

Black, M. (1962) Models and Metaphors. Cornel: Conel 
Unibersity Press. 

Burton, S. H. (1954) The Criticism of Poetry. London: 
Longman. 


78 


CNHN; (1978) Studies in Hausa Language, Literature and 
Culture. Kano: Jami'ar Bayero. 

Daba, H. A. (1978) Hausa Oral Poetry: A Case Study of 
Danmaraya Jos. Kundin Digiri na Biyu. Khartoum: 
Jami'ar Khartoum, Sudan. 

Dangambo, A. (1981) Rikidar Azanci: Siddabarun Salo da 
Harshe a cikin “Tabarkoko”, Tahamisin Aliyu Dan Sidi. 
A Cikin Studies in Hausa Language, Literature And 
Culture. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero. 

Dangambo, A. (1981) Daurayar Gadon Fede Waka'. 
Makala Wadda ba a Buga ba. Kano: Sashen Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Dangambo, A. Gadon Fede Adabi. Yana Kan Bugawa. 

Gambo, D. (1990) Maidaji Sabon Birni da Wakokinsa'. 
Kundin Digiri na Farko. Kano: Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. (1980) Wasanni da Wake-Waken Yara a 
Kasar Gusau. Cyclostyted Edition. 

Gusau, S. M. (1983) Wakokin Noma na Baka: Yanaye- 
Yanayensu da Sigoginsu. Kundin Digiri na Biyu. Kano: 
Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. (1985) Salo da Sarrafa Harshe a Wakokin 
Baka na Hausa. A Cikin Nazari a kan Harshe da Adabi 
da Aladu na Hausa II. Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. (1988) Wakokin Makadan Fada: Yanayinsu 
da Sigoginsu. Kundin Digiri na Uku. Kano: Jami'ar 
Bayero. 

Gusau, S. M. (1995) Dabarun Nazarin Adabin Hausa. 
Kaduna: Fisbas Media Serbices. 


79 


Gusau, S. M. (1996) Dabarar Alkunya a Wakokin Makadan 
Baka. A Cikin The West African Journal of Language, 
Literature and Criticism; I (1) (ed. K. Zafar) Kano: 
Bayero Unibersity. 

Gusau, S. M. (1996) Makada da Mawakan Hausa. Kaduna: 
Fisbas Media Serbices. 

Gusau, S. M. (1999) Muhimman Garuruwan Kasar Hausa: 
Waiwaye Kan Tarihin Kafuwarsu a Takaice. A Cikin 
The West Afiican Journal of Language, Literature and 
Criticism; II (1) (ed. K. Zafar) Kano: Bayero Unibersity. 

Gusau, S. M. (2001) Wakar Gogarman Tudu ta lbrahim 
Narambada Mazubin Nazari. a Cikin Algaita: Journal 
of Current Research in Hausa Studies; 1 (1) Kano: 
Sashen Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. (2002) Sarkin Taushi Salihu Jankidi. Kaduna: 
Baraka Press and Publishers Limited. 

Gusau, S. M. (20083) Dabarun Nazarin Adabin Hausa.. 
Kano: Bencmark Publishers Limited. 

Gusau, S. M. (2008?) Wakokin Baka a Kasar Hausa. Kano: 
Bencmark Publishers Limited. 

Gusau, S. M. (2012) Makadan Hausa Jiya da Yau. Takarda 
Wadda ya Gabatar a Taron Makon Hausa na 39. Kano: 
Kungiyar Hausa, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. (20132) Dangantakar Wakokin Baka da 
Al'adun Hausawa: Bunkasa ko Koma-Baya a Cikin 
Edperts of International Seminar. Katsina SH & CB & 
Umaru Musa 'Yar'adua Unibersity. Printed by Zaria: 
ABU Press. 

Gusau, S. M. (2013p) Mizani Tsakanin Wakokin Baka da 
Rubutattun. A Cikin Nazari a kan Harshe da Adabi da 


80 


Al'adun Hausa. Taron Kasa na Kara wa Juna Ilimi na 
Daya. CNHN, Kano. Zaria: ABU Press. 

Gusau, S. M. (2014) Wakokin Baka Bahaushiya. BUK 
Professorial Lecture Series No 14. Kano: Jami'ar 
Bayero. 

Gusau, S.M. (1984) Nazarin Zababbun Wakokin Baka na 
Hausa. Cyclostyled Edition. 

Halliru, A. (1983) Aliyu Dandawo da Wakokinsa'. Kundin 
Digiri na Farko. Sakkwato: Jami'ar Usmanu Danfodiyo. 

Hassan, S. A. (1991) Shehu Ajilo Danguzuri: Rayuwarsa 
da Wasu Ayyukansa. Kundin Digiri na Farko. Kano: 
Jami'ar Bayero. 

Ibrahim, M. S. (1979) Adabin Zamani na Hausa'. 
Cyclostyled Edition. 

Ibrahim, M. S. (1982) Dangantakar Al'ada da Addini: 
Tasirin Addinin Musulunci Kan Rayuwar Hausawa. 
Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Ibrahim, M. S. (1983) Kowa Ya Sha Kida. Ibadan: 
Longman Nigeria Limited. 

Kano, A. A. D. (1978) Kano Ta Dabo Cigari. Zariya: NNPC. 

Keffi, M. (1974). Tarihin Abdurrahman Galadiman Kotso. 
Kundin Digiri na Farko. Kano: Jami'ar Bayero. 

King, A. B. (1980) Statement, Restaternent and Edtension: 
Stanzaic Structrure in Hausa Court Songs. Zariya: 
Department of Nigerian and African Languages, 
Ahmadu Bello Unibersity. 

King, A. B. (1981) Form and Functions in Hausa 
Professional Songs. A Cikin Nigerian Magazine. 

King, A. B. (1986) An Introduction to the Life, and Works 
of Abubakar Akwara (1876-1962). Zariya: 


81 


Department of Nigerian and African Languages, 
Ahmadu Bello Unibersity. 

Ladan, A. (1976) Wakar Hada Kan Alummar Afrika. Ibadan: 
Unibersity Press Limited. 

Lawal, A. S. (1979) Bambanci Tsakanin Wakokin Baka da 
Rubutattu. Kundin Shaidar Ilmi ta Kasa, Gumel: 
Adbanced Teachers College. 

Lebin, S. (1962). Linguistics Structures in Poetry. Mouton: 

Muhammad, D. (1973) A Bocabulary of Literary Terms in 
Hausa. A Cikin Harsunan Nijeriya III. Kano: Cibiyar 
Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Muhammad, D. (1978) Waka Bahaushiya. A Cikin Studies in 
Hausa Language, Literature and Culture, No. 1. Kano: 
Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Muhammad, D. (1979) Interaction between the Oral and the 
Literate Traditions of Hausa Poetry. A Cikin Harsunan 
Nijeriya id. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero. 

Muhammad, D. (Edita), (1990) Hausa Metalanguage (Kamus 
na Kebabbun Kalmomi). Ibadan: Unibersity Press 
Limited. 

Mukhtar, I. (2000) Jagoran Nazarin Kagaggun Labarai. Kano: 
Adamu Joji Publishers. 

Prince, A. (1989) Metrical Forms. In Kiparsky, P. and 
Youmans, G. (eds) Phonetics and Phonology, Bol. 1. San 
Diego: Academic Press Inc. 

Sa'id, B. (1981) Salo da Tsarin Rubutacciyar Wakar Hausa ta 
Karni na 19. A Cikin Studies in Hausa Language, 
Literature and Culture; (2). Kano: Cibibar Nazarin 
Harsunan Nijenya Jami’ ar Bayero. 


82 


Schuh, R. G. (2002) Karin Wakokin Aure na Danmaraya Jos. 
A Cikin Studies in Hausa Language, Literature and 
Culture (The Fifth Hausa International Conference). 
Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Sipikin, M. (1978) Ma'aunin Wakar Hausa. A Cikin Studies in 
Hausa Language, Literature and Culture; No. 1. Kano: 
Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Suleiman, A. A. (1978) Balaga a Hausa. Kundin Digiri na 
Farko. Kano: Jami'ar Bayero. 

The Hague. 

Umar, M. B. (1980) Nazarin Wakokin Hausa. Zariya: Hausa 
Publications Centre. 

Umar, M. B. (1985) Danmaraya Jos da Wakokinsa. Ibadan: 
Unibersity Press Limited. 

Umar. M. B. (1980) Adabin Baka. Zariya: Hausa Publications 
Centre. 

Yahaya, I. Y. (1988) Hausa A Rubuce: Tarihin Rubuce- 
Rubucen Hausa. Zariya: NNPC. 

Yahaya, I. Y., & Dangambo, A. (1986) Jagoran Nazarin Hausa. 
Zariya: NNPC. 

Yahya, A. B. (1984) Matsayin Wakokin Baka a Cikin Adabin 
Hausa. Makala Wadda ya Gabatar a Makon Hausa. Gusau: 
Kwalejin Horar da Malamai Mata ta Larabci. 

Yahya, A. B. (2001) Salo Asirin Waka. Kaduna: Fisbas Media 
Serbices. 

Yahya, A. B. (2002) Siffantawa Bazar Mawaka: Wani Shako 
Cikin Nazarin Waka. A Cikin Studies in Hausa Language, 
Literature and Culture (The Fifth Hausa International 
Conference). Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero. 


83 


Yahya, A.B. (1997) Jigon Nazarin Waka. Kaduna: Fisbas 
Serbices. 

Yahya, D. H. (1991) Alhaji Musa Dankwairo: Makadin Fada 
ko na Jama'a. Kundin Digirin Farko. Kano: Jami'ar 
Bayero. 


84 


RATAYE 

WASU MATANONI NA WAKOKIN BRAHIM 
NARAMBADA A ZUBE 
A wannan rataye an kawo matanonin wakoki ne a zube 
daga wasu wakokin Ibrahim Narambada Tubali Isa 
domin mai sha'awar gwada wannan hanya ta nazarin 
wakar baka da aka kawo ta a wannan littafi ya sami 
misalai da zai iya dauka ya yi amfani da su cikin 
saukakawa. Yana kuma da kyau a fahimci “yan amshi sun 
maimaita rera gindin waka a karshen kowane da na 
wadannan wakoki, amma ba a maimaita a nan a rubuce 
ba. 


Ga matanonin wakokin kamar haka: 


1. G/Waka: Gogarman Tudu jikan Sanda, 
Maza su ji tsoron dan Mai Hausa”. 
(Maimaitawa) 
Jagora : Shiri gama aiki na Dodo, 
'Y/Amshi : Ki fasawa Amadu wan Sardauna, 
Jagora : Ruwa da kada baban Mandede, 
'Y/Amshi : Baban Shamaki manyan daga. 
Jagora : Ai, Sarauta ban da nufin Allah ce, 
'Y/Amshi : Da dibatta akan yi da karfi, 
Wadanda da nag gaza ganewa, 
Jagora : Da sun ga... 
'Y/Amshi : Ana haka nan da sun yi. 
Jagora : Ku dangana tun ga uwaye, 


40 Wagar Sarkin Gobir Amadu Bawa Isa (1935-1975) 
85 


'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Ba duka dan sarki ba ka samun sarki, 
Wane ku dangana tun ga uwaye, 

Ba duka dan sarki ba ka samun sarki. 
Dan sarki duka yag ga sarauta, 

Ga ta kamak kusa tai mashi nisa, 

In dai bai yi sarautan nan ba, 

Sai ya tsufa da mikin zucci 

Dan Sarki duka ab ba kowa, 

Dan Sarki duka ab ba komi, 

Sannan yat tsira yawon karya, 

Ya san ba ya sarauta, 

Sai fa ya kwan nan, 

Gobe ya kwan nan, jibi, 

Dangi nai mashi Allah waddai, 
Bakam magana ba baci ta ba, 

Amma ta dara baci zafi. 

Amadu diba mazan gaba, dibi na baya, 
Ka diba dama da diba hauni, 
(Maimaitawa) 

Ka san jama'ag ga da an nan, 

Kauye da birni ba su da jigo sai kai. 
Madi bai kai ga zuma ba, 

Kowal lasa shi ka fadi, 

Kwandon wake bai kai ga damen gero ba. 
Ai dan akuya ko ya yi kafoni, 

Ya san bai yi kamar rago ba, 

Dan Sarki komi ya kasura, 

Kak ka raba shi da bawan sarki. 


Shiri gama aiki na Dodo, 
Ki fasawa Amadu wan Sardauna. 


86 


(Maimaitawa) 


Jagora : Tasala da doki, tare da kuddi, 
Babbar riga, babban wando, 
Su duka Amadu ya sa man su, 
Zamfara ba makadin da ka ja mani, 
'Y/Amshi : Baya ga Jankidi, sai ko Dandawo, 
Sai dan Dodo, Alu mai tabshi, 
Amma ba makadin gayya ba. 
Jagora : Ai, ba a gama ni da yaro, 
Na san yaro bai yi mukamina ba, 
Kak ku gama ni da yaro, 
Na san yaro bai yi zalakata ba, 
Kak ku gama ni da yaro, 
Na san yaro bai yi fusahata ba, 
Kak ku gama ni da yaro. 


'Y/Amshi: Karyab banza! Yaro bai kai inda 
Narambada, 
Mai tabarukun sarki. 
Jagora : Dubu ta kammala, ga fadar Gwadabawa, 
Kable da fadar Gwandu, 
Ga kuma Tangaza can, ga Yabo, 
'Y/Amshi : Dange, da Wurno, da fadar Sakkwato, 
Dud dai Amadu ab babban da. 
Jagora : Maradun, Raba, Dogon Daji, 
Sa Mafara, da Gusau, da Kadassaka, 
'Y/Amshi : Dud dai Amadu ab babban da, 


Ba dan tashi ka rama ne ba, 
Giyan Tudu ka yi ma yaro nisa. 


87 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


2. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Shiri gama aiki na Dodo, 

Ki fasawa Amadu wan Sardauna, 
(Maimaitawa) 

Ruwa da kada baban Mandede, 
Baban Shamaki manyan daga, 
(Maimaitawa) 

Ruwa da kada baban Mandede, 
Baban Shamaki manyan daga. 
(Maimaitawa). 

Gogarman Tudu jikan Sanda, 
Maza su ji tsoro dan Mai Hausa. 


Toya Matsafa Sadauki, 
Baban Isa baban Buwai, 
In don na ka gama lafiya“. 


Na Alkali jikan Shehu, 
Tarnaki hana mika magajin Hassan. 
(Maimaitawa) 


Rika dai ka ka sake, 
Inda duk Alu yak kai ga riko kai ka kai. 


(Maimaitawa) 


Darzaza na Alu wagga duniya kai ab bajini, 


Duka sarakuna yau jangwam-jangwam sukai, 


Har wasu sun koma “yantugu. 
(Maimaitawa) 


“1 Waqar Sarkin Gobir Amadu Bawa Isa (1935-1975) 


88 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


ma. 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Dab bisa Tassawa na Abdu, 

Hak kasag Gwanja hab bakin Kuwara, 
Labarin Mamman dai a kai. 
(Maimaitawa) 

Na ishe ban sarki sun game, 

Suna fata ka gama lafiya. 
(Maimaitawa) 

Hakiman sarki sun game, 

Suna fatak ka gama lafiya, 

Su matan sarki sun game, 

Suna fatak ka gama lafiya, 

Mu makadan sarki mun game, 

Muna fatak ka gama lafiya, 

Mu duka muna fatan, 

Ka gama lafiya. 

(Maimaitawa) 

Tun da nig ga Muhammadu dan Shehu, 
Ba ni kwana ban ga Majidadi ba. 
(Maimaitawa) 

Jiyan (Majidadi), 

Bawan namijin duniya, 

(Maimaitawa s.2) 

Amadu Gobir mai Fada, s.2 

Kak ka mance batun sarki wanda yay yi 


Yac ce mu zama shawara. s.2 
Zama ka san in an dakile ni, 
Don kaina wata þanna ni kai, 
(Maimaitawa s.2) 

Baya ga wannan duk dan’ uwan, 


89 


'Y/Amshi : 


Da yab batan bacinai ni kai, 


Jagora : Baya ga wannan duk hakimin, 
'Y/Amshi : Da yai raggo bacinai mu kai, 
Jagora : Baya ga wannan kowag gaza, 
'Y/Amshi : Biyan kuddi bacinai mu kai, 
Jagora : Baya ga wannan duk dan'uwan, 
'Y/Amshi : Da yab batan bacinai ni kai, 
Jagora : Fadawa ku bugan in buge ku, 
Mui ta fadanmu gidan duniya, 
'Y/Amshi : Kun san ba a fada lahira, 
Jagora : Fadawa ku taban in tabe ku, 
Mui ta fadanmu gidan duniya, 
'Y/Amshi : Kun san ba a fada lahira, 
Jagora : Fadawa ku taban in tabe ku, 
Mui ta fadanmu gidan duniya, 
'Y/Amshi : Kun san ba a fada lahira. 
Jagora : Ku san s.2 
'Y/Amshi : Ba a fada labhira. s.2 
Jagora : Ko don kuka zuwa lahira, 
'Y/Amshi : Narambada ba ya zuwa lahira. 
Zama ya san dauke mai a kai, 
Ko ya zo dowowa ya kai. 
Jagora : Na Alkali jikan Shehu, 
'Y/Amshi : Tarnaki hana mika magajin Hassan, 
(Maimaitawa s.2), 
Jagora : Rika dai ka ka sake, s.2, 
'Y/Amshi : Inda duk Alu yak kai ga riko kai ka kai. s.2 
Jagora : Darzaza na Alu wagga duniya kai ab bajini s.2 
'Y/Amshi : Duka sarakuna yau jangwam-jangwam sukai, 


Har wasu sun koma “yantugu. s.2 


90 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


G/Waka : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


Dab bisa Tassawa na Abdu, 

Hak kasag Gwanja hab bakin Kuwara, 
Labarin Mamman dai a kai. 
(Maimaitawa) 


Ya ci maza ya kwan yana shirye, 
Gamda'aren sarki Tudu Alu”. 


Gohe mai raba kaya, 

Dan Iro kashin bugun kashi. 

Na Ummaru giwa ke wuce kafo, 
Uban zakara mugun madambaci. 
Sarkin Gobir martaba garai, 

Ya wuce wargi yafi fargaba, 

Ya hana wasu maza sakin jiki. 


Gohe mai raba kaya, 

Jikan Majaddadi dan Iro kashin bugun kashi. 
Batun Allah mu shi muka biya. 

In hairan in sharran, 

Abin da kas shuka, ka san yana fita. 
Banza sa ranin marak kare, 

Sai kuwwa sai ko wanda yak kasa, 
Ya ce mnai amshi rataya. 

Sarki ka ga mutum shidda, 

Babu mai zaunawa lahiya da su. 
Sarki ka ga mutum shidda, 


42 Waqar Sarkin Gobir Amadu Bawa Isa (1935-1975) 


91 


'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


Babu mai zaunawa lahiya da su. 
Wanga guda tsohon munahiki, 

Guda ashararu guda munahiki, 
Wanga azuji, wanga butulu, 

Guda ashararu, guda munahiki. 
Wanga azuji, wanga butulu, 

Akwai wani na nan mai kule mutum. 


Na Umaru giwa ke wuce kafo, 
Uban zakara mugun madambaci. 


Sarkin Gobir na yi rarraba, 
Wagga kafa na ba wadan Gusau, 
Guda na ba 'Yanshawara su ci, 


Wagga guda na ba Zurmi sun raba, 

Na ba Sarkin Kaya guda, 

Ba su biya sai mun yi kewaye. 

Da ka ga mutum na “yan kame-kame, 
Sarki bai dara mai ba, 

Ran da duk yad dara mai sai bugun gaba. 


To, kai magana an ce maka tsaya, 
Ka koma an ce maka bari, 

To, magana ka san ba a son ta, 
Ka ki bari ya zam mahaukaci. 
(Maimaitawa). 


Ku yarana na tambaye ku, 
Shin kowag ga wuta anka ce a debo, 
Wa ka zuwa, 


92 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


4. G/Waka: 


Wanda yag gani ka zuwa, 

Kowas sheda shi ka shan rana, 

In bai zo ba yai batun banza, 

Ko don yanzu shi batun banza dadin fadi garai. 


Ga batu na a fadi, 

Babu mai fadi sai kuskuskus a kai da shi, 
Wa ka fadi, 

Kai dan-baka fadi. 


Ba ya ga kwazon tunkudag gaba, 

Shi Allah ba yarda ya kai ba, 

Mai sheri shi dai ya ka biya. 

Na tare da giwa ko ya bace cikin daji, 
Ka san yana fita, 

Ku ce ma biri duk naman da a cikin daji, 
Giwa yaka biya. 

Kai! Tashi biri tsohon mabannaci, 
Karen buki bai dau shawarakka ba, 

Shi maganag giwa yake tsare. 

Gohe gamda'aren dan Fodiyo, 

Uban Baraya shirinka daban yake da su. 
Na Umaru giwa ke wuce kafo, 

Uban zakara mugun madambaci. 
(Maimaitawa s.2) 


Dan Malam ci kwallo Sarkin gudu, 
Na yarda da Danhilinge?. 


#Wagar_Dokin Iska Xanhilinge na Sarkin Gobir Ahmadu Bawa 


(1973-1979) 


93 


Jagora : Dokin Iska Danhilinge, 
'Y/Amshi : Ikon Allah Danhilinge, 
(Maimaitawa s.2) 
Ko bisa turkenai na kwana, 
Yana nan tare da martabobi. 


Jagora : Dawaki na suka sun kwan haniniya, 
Bari gobe ta zam ta banza, 
'Y/Amshi : Mai tsere musu nig ga ya Zo, 


(Maimaitawa s.2). 


Jagora : Dokin Iska Danhilinge, 
'Y/Amshi : Ikon Allah Danhilinge, 
Ko bisa turkenai na kwana, 
Yana nan tare da martabobi. 


Jagora : Danda kai ka gudu, 
Kai kac ci ladag gudu, 
'Y/Amshi : Ni na san ko da ratse, 


Yana tsere ma darin dawaki, 
Su san tsere masu yay yi, 
Ga wanda ag gaba ba a batun na baya. 


Jagora : Sarkin Gobir yana da doki, 
Irin dokin ga da yay yi suna, 
'Y/Amshi : Ga talitta komiy yi suna, 


Ana tilas shagalin ganinai. 


Jagora : Dokin Sarkin Isa yai kokari, 
Duk zamfara sun ji dadi. 
'Y/Amshi : Turawa sun je ga Sarkin Musulmi, 
Za a da Danhilinge. 


Turawa duka sun game, 


94 


Jagora : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Naji sun yi maraba da Danhilinge. 
(Maimaitawa s.2) 


Sa akarara da gunya sa juri, 

Ba a gama su da Danhilinge. 

Ka sa akawal, sa hurde, sa beji, 
Ba a gama su da Danhilinge. 
Kai ko alsan bai kai kamatai ba, 
Don ya samu jiki farinai. 


Dawaki na suka sun kwan haniniya, 
Bari gobe ta zam ta banza. 

Mai tsere masu nig ga ya zo. 

An ce Ankara an yi taro suka, 

Har Ikko da Gwandu sun zo, 
Hilinge da yaz zo anka sanya shi, 
Ya tsere masu ya ci kwallo. 


Na ji Haddejiya an yi taru suka, 

Har Yawuri hak Katanga, 

Hilinge da yaz zo anka ka sanya su, 
Ya tsere masu ya ci kwallo, 
(Maimaitawa s.2). 

Dan nan Yawuri yay yi Bidda. 

Sukan ga da kay yo sun ji dadi Kano, 
Har Zariya sun ji dadi, 

Hilinge Gusau yak kwana, 

Yay yini gudu kuma gobe Kaduna yay yi. 
Dokin Iska Danhilinge, 

Ikon Allah Danhilinge, 

(Maimaitawa s.2) 


95 


Ko bisa turkenai na kwana, 
Yana nan tare da martabobi. 
Jagora : Kai kac ci ladag gudu, Danda kai ka gudu 
'Y/Amshi : Ni na san ko da ratse, 
Yana tsere ma darin dawaki, 
Ku san tsere masu yay yi, 
Ba a batun na baya, Ga wanda ag gaba, 


Jagora : Dokin Sarkin Isa yai kokari, 
Duk Zamfara sun ji dadi, 
'Y/Amshi : Turawa sun je ga Sarkin Musulmi, 
Za a da Danhilinge. 
Jagora : Turawa duka sun game, 
'Y/Amshi : Na ji sun yi maraba da Danhilinge, 
Jagora : Dawaki na suka sun kwan haniniya, 
Bari gobe ta zan ta banza, 
'Y/Amshi : Mai tsere masu nig ga ya zo. 
Jagora : Da kauye da birni na bukatar, 
Ganin dokin ga da yay yai suna, 
'Y/Amshi : Ga talitta komiy yi suna, 
Mutane na shagalin ganinai. 
Jagora : Dokin Iska Danhilinge, 
'Y/Amshi : Ikon Allah Danhilinge, 


Ko bisa turkenai na kwana, 
Yana nan tare da martabobi. 


(Maimaitawa) 
Jagora : Danda kai ka gudu, 
'Y/Amshi : Kai kaj ji dadin gudu, 
'Y/Amshi : Ni na san ko da ratse, 


Yana tsere ma darin dawaki, 


96 


Ku san tsere masu yay yi, 
Ga wanda ag gaba ba a batun na baya. 
Jagora : Dokin Iska Danhilinge, 
'Y/Amshi : Ikon Allah Danhilinge, 
Ko bisa turkenai na kwana, 
Yana nan tare da martabobi. 


5. G/Waka: Na rika ka da girma Abdu kanen mai 
daga, 
Kan da mu san kowa kai munka 
sani 
Sardauna“ 
Jagora : Uban Sakke Kada, 
'Y/Amshi : Gamshikan Bello giyen mai Shanu. 
(Maimaitawa s.2) 
Jagora : Kyautad doki da ba da riga, 
Duk dai take ga diyan Basharu, 
'Y/Amshi : Zama shi abu na iskakke. 
Jagora : Shigifa in babu azara, 
Kuma babu gimshiki, 
Kai ka san sai ta tude, 
'Y/Amshi : Me ak karhin shigifar ba su ba. 
Jagora : Ai ko da dai dan bajini, 
Shi ka zama bajini, 
Yai bobakali yai tozo. 


44 Waqar Sardauna Abdu xan Muhammadu Basharu Isa qanen Sarkin 


Gobir Amadu bawa (1935-1975) 
97 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Dan akuya na kallo. 


Duk sarkin da kas sani, 

Basaraken da kas sani, 

Amadu ya hi su kane shiryayye, 

Babu batun banza kuma babu sakewa. 
Kuma in yai tsaye ba mai kausai, 


Uban sakke Kada, 
Gamshikan Bello giyen Mai Shanu. 


Manyan maza uban Sule na dibi gaskiya, 
Hasken rana da wata ba dai ba. 


Da a ce ku gai da dan mai Taru, 
Gwamma a ce mai Taru. 
Kwak kashe kihinai sai ya nasa goranai. 


Manyan maza na wan Sule giwa babu gudu, 
Me ak karhin shigifa ba su ba ba. 
Haka na! 


Sardauna dan Muhamman, 
Hannunai ka jiran mai amsa. 


Ga wani mai dan guzuri, 

Tun jiya ya fara hushi, 

Na ga yana fada da barwanai, 
Shi dai ka fadan bakinai. 


Manyan maza uban Sule na dibi gaskiy, 
Hasken rana da wata ba dai ba. 


98 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


6. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Uban sakke Kada, 

Gamshikan Bello giyen Mai Shanu, 
(Maimaitawa s.3) 

Tudu madogara Tudu maza-maza, 
Gawurtacce kanen Amadu”. 
(Maimaitawa s.3) 


Sai wada yas so kanen Amadu, 
Tudu madogara, Tudu maza-maza, 
Gawurtacce kanen Amadu. (s.3) 


Sai dai a yi jinkiri dan kadan, 
Amma ni na sani, 
Ko da yaushe ruwan bisa na tudowa kasa. 


Gawurtacce kanen Amadu, 
Tudu madogara, Tudu maza-maza. 


Kyawon al'amari inda gaskiya ciki, 
Komi a kai duniya, 

Ita karya ba abin yi ba ta, 

Ramen karya kurewa ya kai. 
(Maimaitawa) 


Mai Danzanka, da Lugu, da Bargaja, 
Mai Tuzai Alhaji na Amadu, s.2 
Namiji kanen Abdu dan Basharu, 


4 Waqar Sardauna Abdu dan Muhammadu Basharu Isa, ganen Sarkin 
Gobir Amadu Bawa Isa.(1935-1975) 


99 


Mai Tafkin Hili muna Sallama.s.2 


Jagora : Mai wada yas so kanen Amadu, 
'Y/Amshi : Tudu madogara, Tudu maza-maza, 
Gawurtacce kanen Amadu. 
Jagora : Sai dai a yi jinkiri dan kadan, 
'Y/Amshi : Amma ni na sani, 
Ko da yaushe ruwan bisa na tudowa kasa. 
(Maimaitawa) 
Jagora : To, ku 'yan yara wurin salama ni kai. 
'Y/Amshi : Zamakin su ag gidan Shehu, 


(Maimaitawa s.2) 
Ba mu shiga harkad da ba ka'ida. 


Jagora : Allah ya taimaki 'yan salama dai, 
'Y/Amshi : Allah ya taimaki yan salama kwarai. 
(Maimaitawa) 


Su ad da hwari ga sarakuna, 
Ga girma ya karu gun Bubakar. 


Jagora : Mai wada yas so kanen Amadu, 
'Y/Amshi : Tudu madogara, Tudu maza-maza, 
Gawurtacce kanen Amadu. 
Jagora : Gawurtacce kanen Amadu, 
'Y/Amshi : Tudu madogara, Tudu maza-maza, 


Gawurtacce kanen Amadu. 


Ta G/Waka: Ya rika da hankali, 
Bello mai tawakkali, 
Dan Hassan na Sarkin Raba, 
Giyen Mujaddadi”. 


46 Waqar Sardauna Sakkwato, Firimiyar Jihar Arewa, Alhaji Sir 
Ahmadu Bello. 
100 


Jagora : Ai dan Hassan na Sarkin Raba, 


Giyen Mujaddadi, 
'Y/Amshi : Ya rika da hankali, Bello mai tawakkalli. 
Jagora : Amadu ka sha kakaniya, 
'Y/Amshi : Amadu ya sha kakaniya, 


(Maimaitawa s.2) 
Jikan Nana mai wahabu na Waziri, 
Wanda yak kara ma kafa wuce da shi. 


Jagora : Kashin bugun kashi Amadu Bello, 
'Y/Amshi : Yai hallin Zarto ya nikace “yan Uba. 
(Maimaitawa) 
Jagora : Komi a kai cikin dakin duniyag ga duka yi, 
'Y/Amshi : Ya kara gabanai, 
Ya sami taimakon Shehu da martabad da ag garai, 
(Maimaitawa). 
Jagora : Ka ga makaryata, mahassadan ga, 


Masu ja da Sardauna, 
Sun kare ga zucciyarsu, 


'Y/Amshi : Ko da yaushe kullawa su kai ta walwale. 
Jagora : Kashin bugun kashi Ahmadu Bello, 
'Y/Amshi : Yai halin Zarto ya nikace “yan Uba. 
(Maimaitawa) 
Jagora : Alhaji Bello na na yau, 
Alhaji Bello na na farko, 


Ko yanzu Bello kak kaura ga duniyag ga ka gira, 
'Y/Amshi : Sharawa ta kowa, yau shawarakka ag gaba. 


101 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


yo. 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


Sardauna. 


'Y/Amshi : 


dai. 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


(Maimaitawa). 


Iro Uban kidi Narambada ya kaura, 
Ga diyanai ba su bak kidi ba, (s.2) 
Duh hanyatai kasag ga tamu ta (s.2) 


Ai dan Hassan na Sarkin Raba, 
Giyen Mujaddadi, 
Ya rika da hankali, Bello mai tawakkali. 


Ilori, Ikko Baucin Yakubu, Adamawa, 

Da gabas da yamma sun gode ma, zuwanka Ingila, 
(Maimaitawa) 

Da ka ishe sarauniya ga shawarad da kunka 


Da anka zo hawan daba Sardauna, 
Haka yat taho kamar rimi, 

Ya tsarma itatuwa, 

Ko da kag ga Ibrahim, ka sani Atiku na. 
Da anka zo hawan daba Ahmadu 
Haka yat taho kamar rimi, 

Ya kere itatuwa. 


Ko da kag ga Ibrahim, ka sani Atiku na, 
Babu mai kama da Bubakar batunsu 


Shi yar raya kasatai, kuma yar raya kasaw wani, 


Jama'ar Arewa mun gode ya hana mu zullumi 


(Maimaitawa) 


102 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Sarkin Zagi da nis shida Kaduna, 
Yag gwada muna Sardauna nashi na, 
Don kau ya kula da mu, 

To, kowak kula da kai, 

Ganewa ka kai ga zucciya. 
(Maimaitawa) 


Mai hwada mai amana, 

Mai hwada mai mutunci 

Don ba da gaskiya, 

Ahmadu ba ya son rabo da kai (shi). 


Da NPC da “yan NEPU, 

Duk wadanga naka na, 

Shi wanda ac cilkin NPC bai kula da NEPU ba, 
(Maimaitawa) 

Dan NEPU mai kamak kare. 


Amadu ka sha kakaniya, 

Amadu ya sha kakaniya, 

(Maimaitawa s.2) 

Jikan Nana mai Wahabu na Waziri, 
Wanda yak kara ma kafa wuce da shi. 
Bello na Atiku na, 

Abubakar na Raba, 

Sardauna ba munaficci ba ya son munafuki, 
(Maimaitawa). 


103 


Jagora : Ai dan Hassan na Sarkin Raba, 
Giyen Mujaddadi. 
'Y/Amshi : Ya rika da hankali, Bello mai tawakkali.”” 
(Maimaitawa). 


?7 Wannan waga hujja ce da ta kore Ibrahim Narambaxa bai yi wa 
Sardaunan Sakkwato, Firimiyan Jihar Arewa Alhaji Ahmadu Bello 
waqa ba. 
Ibrahim Narambaxa ya soma rera waqar a Kaduna ne, amma ba a 
sami damar xaukar ta a radiyo ba , ciwon ajali ya kama Narambaxa, 
yarasuran 30/12/1960. 
Babu shakka, Narambaxa ya sami alheri qwarai a sababiyar Firimiya. 
Yaron Narambaxa Umaru Mai Sa'a ya tabbatar cewa akwai wani 
lokaci da suka je kiza Kaduna wajen Sardauna daga Zariya. A wannan 
tafiya sun sami dukiya mai yawa da kuxi da sutura da sauran 
kayayyaki har ya kai ya yi zaton kamar ba za su qare a duaiya ba 
(Hira da Umaru Mai Sa'a, 1986). 
Wannan waqa da aka sanya a wannan littafi, yaron Narambaxa 
Umaru Mai Sa'a ne ya rera ta. domin haka, ba rerawar Narambaxa ce 
ba. 

104 


8. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Nikatau bajinin Maccido, 
Dadinka halin girma, 

Ka ta da gidan Dandibi 
Ka ta da gidan Masu”. 
(Maimaitawa) 


Sarkin Baje Uban Ajiya, 
Gagarau na Dandibi, dan Sakke mazan daga, 
(Maimaitawa s.2) 


Duk mai shiri ya sake shiri, 


Sarkin Baje ya shirya ya zam bajinin sarki. 


Wadanga masu kyaren giwa, 
Kun yi gumen banza, 

Ta wuce kuna halbi, 

Babu wanda yas samu, 

Kun (yadda) bata kibau banza. 


Dan Sarkin da kag ga ya lalace, 
Ya ki batun Allah, 

Yai nan da minaficci, 

Yai nan ya yi makirci, 

Bai sani ba ya lalace, 

Ba ya zama sarki. 


Mun kwana muna farin ciki, 

Ba mu fasa ba mai gidan Rayya, 
Ya taushe mazan banza. 
(Maimaitawa). 


48 Waqar Sarkin Baje Muhammadu Dikko 


105 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


G/Waka : 


9. G/Waka: 


ne, 


Rabon na baya tsintah hula, 
Ina mazan suke, 


In don wadanga yo aniya, 
Mun bar su cikin mata. 


Mu sha hura cikin nono, 
Mu ci tuwo cikin nama, 
Mui talaitayas samu, 

Sai dai ya ci danwake. 
Nikatau bajinin Maccido, 
Dadinka hali girma, 

Ka ta da gidan Dandibi, 
Ka ta da gidan Masu, 
(Maimaitawa). 


Jikan Mamman Tukur Maza ba mata ba 


Dan namijin duniya a gaishe ka 
Guraguri”. 


Jagora : Jikan Usmanu, s.2 
'Y/Amshi : Dangananne Malam Jibo katanga suturag gida. s.2 
Jagora : An ce mani an yi kokuwa, 

Ba mu san kanta ba, 
Da na dac ciki da na daw wuri, 
Amma na dac cikin ga, 


'Y/Amshi : Ya kada na daw wuri. 


2 Waqar Malam Jibo Guraguri, wani hakimi a garin Shinkafi. 
106 


Jagora : Ai Guraguri horon da nay yi ma lura da duniya, 
Mutum ka yi ma shawara ta banza, s.2 


'Y/Amshi : Sai ka zure ya dawo ya ta dariya. s.2 
Jagora : Rika kada sake Jibo, 
'Y/Amshi : Rika ban da barin kafa. 
Jagora : Imamu da Sarkin Ruwa. 
Wadanga uwayenka ne, 
'Y/Amshi : Su ka yi ma shawarad da tsohonka yakan yi 
Jagora : Wanga maraya ka kyankyashe, 
Ba a yi mai kulle-kulle, 
'Y/Amshi : Kar yake ya san batun da tsohonsu yakan yi mai. 


(Maimaitawa s.2) 


Jagora : Mai kare ka farauta, 
Marar kare shi ka bugun haki, 
'Y/Amshi : Ya tayas a kashe 


A bas shi nan sai hadiyam miyau. 


10. G/Waka: Hawo da shirin yaki, 
Na Sambo marinjay??. 


Jagora : Hawo da shirin yaki, 
Amale ma sha kabra, 
Na Sambo ma sha kabra. 


Jagora : Manyan maza na Jekada, 


>? Waqar Sarkin Rafin Kurya, Dambo 
107 


'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Uban Kofa na mai Zabo. 
(Maimaitawa) 


Ko dauri mazan gabas, 

Gidan Rafawa anka sani Sakkwato, 
Ko can ga sa'ag gaba. 

Su ba su cin amanar sarki, 

Gidanku Rafawa nan kunka yi bakimmai. 


Na taho bidad doki na shida Kware, s.2 
Sarkin Yaki ya biya dokin ya ba ni sule sittin. s.2 


Babbar sutura doki, 

Babbar sutura riga, 

Babbar sutura wando, 

Su anka fi so yanzu. 

In ba kanmar kwatancinka ba, 
Ba she su yana da wuya. 


Na Magatakarda mai Dakwarawa, 
Mai Bagara na Daudu, 
Kai habe suke tsoro. 


Sarkin Rwahi mai kasar Kurya, 
Ya kwan da shirin gaba. 


Manyan maza na Jekada, 
A gaishe ka na mai Zabo. 
(Maimaitawa) 


Maradi na gani ba su zuwa fada kasar Kurya, 


108 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


11. G/Waka: 
51 


mai. 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Gidan Dambo ake tsoro. 


Sarkin Rwahi mai kasar Kurya, 
Ya kwan da shirin gaba. 


Ko dauri mazan Gabas, 
Gidan Rafawa anka sani Sakkwato, 
Ko can ga sa'ag gaba. 


Masu gari mazan gabas tsayayye, 
Sarkin Rwahi ya wuce a ram 


Ai Kurya ta Dambo ce Makauru”? an nan 
Zamfara babu Bagare karmatai. 


Ai ga wani can na hushi da Allah, 

Da wanda yac ce da wanda bai ce ba, 
Dud da Allah da yai sarauta, 

Mun ga' kamar hushi ya kai da kowa. 
Amma wane yai batan basira. 

Ai da takobi da garkuwa da mashi, 
Mai sulke Dambo ho! Da yaki, 

Kurya akwai mazan fada da arna. 


Sarkin Rwahi ya ba ni doki, 
Danda fari biyar na hin aboki, s.2 


>! Waqar Sarkin Rafin Kurya, Ibrahim 


52 Makauru shi ne wanda ya haifi Dambo. Shi kuma Dambo ne ya kafa 


Bimin Kurya, kuma shi ya haifi Ibrahim. 


109 


'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


hwadi, 


Jibi da shi uban kidi ka kwallo s.2. 


Ai Kurya ta Dambo ce Makauru an nan, 
Zamfara babu Bagare kamatai. 


Ai da takobi da garkuwa da mashi, 
Mai sulke Dambo ho! Da yaki, 
Kurya akwai mazan fada da arna. 


Ai Kurya ta Damnbo ce Makauru an nan, 
Zamfara babu Bagare kamatai. 


Ka ga dan Sarki da kunnuwa da hwadi, 
Ga ya da karya ga shi da rowa, s.2 
Ko ka girmama shi ba ya sarki s.2 


Duk dan Sarkin da yai zama Fakai, 

In dai za a yin sarauta, 

Shi ka zuwa Isa, shi ka sarki, 

To, ba a taba kai cikin na Gangara ba. 


Ai gidan ga mutum biyu suna da haushi, s.2 
Don Allah bakin ciki kashe su, s.2 


Kun ga su can da jan kuje da danai. 


Ai kurya ta Dambo ce Makauru an nan, 
Zamfara babu Bagare kamatai. 


Wani dan sarki da kunnuwa da 


110 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


12. G/Waka: 


Ga ya da karya, ga shi da rowa, 
Ko ka girmama shi ba ya sarki. 


Yaro ratse wayak karo da giwa, s.3 
Yaro ratse wuyak karo da giwa. s.3 


Haba yaro baude wuyak karo da giwa, 
Yaro baude wuyak karo da giwa. 


Ga kyauta ga tsaron amana, s.2 
Doka wadda yay yi ba a ram mai. s.2 


Sarkin Rwahi ya ba ni doki, 

Danda fari biyar na hin aboki, 

Jibi da shi uban kidi ka kwallo. 
(Maimaitawa) 

Ai Kurya ta Dambo ce Makauru an nan, 
Zamfara babu Bagare kamatai. 


Yaro ratse wuyak karo da giwa, 
Yaro baude wuyak karo da giwa, 


Yaro baude wuyak karo da giwa 
Haba yaro baude wuyak karo da giwa. 


Ai Kurya ta Dambo ce Makauru an nan, 
Zamfara babu Bagare kamatai. 


Shiri bajinin Mamuda, 
Abu na Namoda shirarre.” 


3 Waqar Sarkin Kiyawa Abubakar Qauran Namoda 


111 


Jagora : Garba na babba koma shirin daga, 


'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi. 
(Maimaitawa). 
Jagora : In an so har in ba a so ba, 
'Y/Amshi : Mai abu dai shi an da abinai, 


(Maimaitawa s.2) 


Jagora : Ai bari son yarda da munafiki, 
'Y/Amshi : Mai barna kauye da birni, 
Kowa ya san shi da karya, 
Tsohon ashararu kwace shi, 
Kowa ya san shi da karya. 
(Maimaitawa s.2). 
Jagora : Yanzu fa Kaura anka yi sarki, 
'Y/Amshi : Don na ji jawabin Gabci, s.2 
Na ji batun Dankyana da Kabsha, s.2 
Kowa ka ba shi rabonai. 


Jagora : Garba na Babba koma shirin daga, 
'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi. 
(Maimaitawa). 
Jagora : Iro Narambada na zaka murna, 
'Y/Amshi : In kwan biyu in ga Abubakar, 
Dada kau na san abu ya yi. 
Jagora : Ka san Mudi ya yi sarauta, 
'Y/Amshi : Da niz zaka nim mashi murna 
Riga yab ba ni da wawa. 
Jagora : Ka san Malam ya yi sarauta, 
'Y/Amshi : Da niz zaka nim mashi murna, 


112 


Riga yab ba ni da kuddi. 


Jagora : Ka san Wanka da yai sarauta, 
Da niz zaka nimn mashi murna, 
'Y/Amshi : Ya ba ni hurad da ka kwassan, 


Ya ba ni tuwon da ka kwassan, 
Sannan ya ba ni rabona. 


Jagora : Ai da mutanen Zurmi da Kaura, 
Da wadanda Moriki da Kaura, 
Da sanin dattako da girma, 
Da tsaron aikin ga na zamani, 
'Y/Amshi : In dai ba ka koma Isa ba, 
Mai Kaura babu kamatai. 


Jagora : Ga wani ya ce ba ya sarauta, 
'Y/Amshi : Wai shi sai ta fadi gasassa, 
To, ko ta fadi gasassa, 
'Y/Amshi : An san dan sarkin da ka sarki, 


An bar sarki da kumama. 


Jagora : Gidan ga mutum hudu ba ya sarauta, 
Da sambalko da satoto, 
Sai wanga na ukku kazami, 


'Y/Amshi : Na cikon hudu dinsu azuji. 

Jagora : Garba na Babba koma shirin daga, 
'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi. 

Jagora : In an so har in baa a so ba, s.2 
'Y/Amshi : Mai abu dai shi ad da abinai s.3 


113 


Jagora : Garba na Babba koma shirin daga, s.3 


'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi s.3 
Jagora : Nan wanga gidan Bashari ne, 
Bashari ya haifa kamatai, 
Narambada na bidi doki, 
'Y/Amshi : Sarkin Kiyawa ka hau san. 
Jagora : Nan Kaura na bidi doki, 
Haido ya sai mani doki, 
'Y/Amshi : Daga shi sai Garba da Kola. 
Jagora : Garba na Babba koma shirin daga, 
'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi. 
(Maimaitawa). 
Jagora : In an so har in ba a so ba, 
'Y/Amshi : Mai abu dai shi ad da abinai. 
(Maimaitawa). 
Jagora : Garba na Babba koma shirin daga s.2 
'Y/Amshi : Giwa ta tashi da karfi s.2 
Jagora : In an so har in ba a so ba, s.3 
'Y/Amshi : Mai abu dai shi ad da abinai. s.3 
(Maimaitawa). 
Jagora : Abu na Namoda tsayayye, 
'Y/Amshi : Abu na Namoda shirarre, 


(Maimaitawa s.2). 


114 


13. G/Waka: 
Amadu, 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Ya buwayi maza ginshikin tama na 


Garba ki gudu dan Moyi, 
Mai halin mazan jiya.”* 


In anka zo ga Sarki a aje batutuwan karya (banza), 
Don batutuwan banza ba a yin su sai wurin dara. 
(Maimaitawa) 


Sarkin Kayan Maradun ba karma na ba shi, 
Komi za ya yi da gaskiya ya kai. 
(Maimaitawa) 


Na Jodi kasurarren sarki, 
Abubakar bai taba maskana ba, 
Hausa sun sani. 


Sarkin kayan Maradun ba karma na ba shi, s.2 
Komi za ya yi da gaskiya ya kai s.2 


Ya kai dungu ya kai mari, 

Bai zamna ba swahe dut, 

Mun san kulle-kulle sun yi mai yawa, 
(Maimaitwa) 

Ba ya gane komi gidanga sai wurin dara. 


"4 Waqar Sarkin Qayan Maradun Abubakar 


115 


Jagora : 
fari, 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
banza, 
'Y/Amshi : 
dara. 


14. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Na zo cikin marukka na zabi wani 


Amma na katse da shi tsigari na. 


Sarkin Kayan Maradun ba karma na ba shi s.3 
Komi za ya yi da gaskiya ya kai. s.3 


Daga Mu'allaidi bag ga Alhaji, 

Haz zakkuwa ga Attahiru hag ga Iro, 

Ka ga sarautag gidan ga sun yi sun wuce, 
Duniya in ka lura ba wurin zama ba ce. 


Mai dingindigon zama, 

Sarki na biday ya gana ka tsattsare shi, 

Shi in bai fadi ba na fadam maka. 

In an taho ga sarki a aje batutuwan 
Su batutuwan banza ba a yin su sai wurin 
Buwai maza na mai Fada, 


Mai daga na Abdu.”” 


Gwarzon Marafa Uban gari, 
Abu mai riga da doki. 


Ai yanzu kasar Maradun, 


>> Waqar Sarkin Qayan Maradun Abubakar 


116 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


15. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Abu kai Jalla yab ba, 
Zama in kay yi kulli, 
Ina mai walwalewa. 


Duk dan Sarkin da kag ga ya shiga banna gidansu, 
Yana ashararu kauye, 

To, in ka ganai zanka ce mai shawaraki, 
Rabonai goya kunya. 


Mai Kaya mai Faru, mai Gidan-Goga, 
Garba dan Garba, 

Mai Tsibiri da Jan-Bako, 

Mai Magami da Gora. s.3 


Gwarzon Marafa ubangari, 
Abu mai riga da doki. 


Na Durbi uban Magajin gari, 
Kowak kwana Maradun ka ba shi doki, 
Gamda'aren Jodi babban kada ya taushe gurbi. 


Ya buwai maza Salihu, 
Ko yanzu a bar wargi, 

Ba su i ma dan Inna, 
Halin Umaru na yay yo.” 


Kai a Umaru yau, 
Kai a dan Adata Jangwarzo. 


> Waqar Sarkin Gobir Sabon Birni Salihu 


117 


S.2 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Wargi wuri garai kuma reni kama garai, 
Ba ga na yau ba, ko mazan jiya, 

Ba su san Jari da wargi ba. 
(Maimaitawa) 

Kai ab Baciri yau, 

Kai a dan Adata Jangwarzo. s.2 


Batun da kas sani na, shi na za ni tusa ma, 
Da gabas da yamma, Shawai bai zan done ga kowa ba. 
Nan kasag ga kwag gwada wargi, Umaru ya bisai. 


Giwa ta tsare ruwa, kun san danta tat tsare, 


Da kun dangana dangi, ko don ba ku batun zucci. s.2 


:Ku hade kwadanku, 
Sai ya sha ya koshi ku sha saura, 
(Maimaitawa). 


Mai Barkusuma naYari Mai Birnin Gangara da Kurawa. 
Gagarau na Umaru mai Tsamaye da Lajinge. 
(Maimaitawa). 


Wargi wuri garai, kuma reni kama garai, 
Ba ga na yau ba, ko mazan jiya, 
Ba su san Jari da wargi ba. 


Kai ab Baciri yau, 


Kai a dan Adata Jangwarzo. 
(Maimaitawa s.3). 


118 


16. G/Waka: 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


gani. 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Ibrahimu na Guraguri, 
Mai Shinkafi bajinin Zagi, 
Mu dai Allah shi bar muna kaya.” 


Kai a Umaru kai a Abubakar wan Mani, 
Kai a Magaji Dango kai a shugaban gidan ga 
dut. 


Mu dai Allah ya bar muna kaya, 
Ibrahimu na Guraguri. 


Jikan Garba Magajin Magaji, 
Ko ranar yaki da ku aka uwa, 
(Maimaitawa). 


Haba ba su amana, bas su da Allah, 
Komi suka yi, ya sani, 
Munahikai ku bi sannu har yaka 


Koway yi sarauta gidan ga, dak kakanni, 
Har zakkuwa uwaye, 

Ba ga na yau ba, ko mazan na farko, 

Ba a yi nadi da yah hi wanga ba. 


Wada Mainasara yay yi kokari, 
Ko Ibrahimu ya yi kokari, 

An debi kasa zamaninsa, 
Ibrahim sa'ak ka an game ta dut. 


"7 Waqar Magajin Garin Shinkafi Ibrahim 


119 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


shammata, 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


Na Ardo na Shehu na Sarkin Ruwa, 
Ibrahimu bukatakka ta biya, 
Baban dan Inna ka yi kokari. 


Duk dan Sarki son ya kai ya zam Sarki, 
Sai in ba ta samuwa, 

Ta tabbata ko ban fadi ba, 

In gandu ya samu ya hi gamana. 


Wadanga da kak kayas, 

Ga su an fada man, 

Wai an ce da ni suka hushi. 

Bamin kokuwa ko da yaushe shi 


Bai iya ba. 
Ga wata kokuwa an wuce da shi, 
Karsanai kakkabe mashi kasa. 


Wani ya tunna ya ga ba kafa, 
Yan bori sun kai shi sun baro, 
Sururu ya tattara abinai, 

Ya koma bidar kwabon hura. 


Na Ardo na Shehu na Sarkin Ruwa, 
Ibrahimu bukatakka ta biya, 
Baban dan Inna ka yi kokari. 


Kai a Umaru kai Abubakar wan Mani. 


aka 


Kai a Magaji Dango, kai a Shugaban gidanga dut. 


Jikan Garba Magajin Magaji, 
120 


'Y/Amshi : Ko ranay yaki da ku aka uwa. 


Jagora : Kai a Umaru kaia Abubakar wan Mani, 
'Y/Amshi : Kai a Magaji Dango kai a Shugaban gidanga dut. 
Na yi godiya wajen sarauniya, 
Jagora : Ta ba ni sule goma shekaranjiya. 
'Y/Amshi : Ta yi kari kaman na fam hudu. 
Jagora : Na Mainasarawa yau kai a Magaji Mai Badarawa, 
'Y/Amshi : Ya hawo da girma raggo na tsaye yana gani. 
(Maimaitawa) 
Jagora : Kai dai kwaddo haye bisa ruwa, 
'Y/Amshi : Kai dai kwaddo haye bisa ruwa, 
(Maimaitawa). 
Jagora : Kai ko kadangare tsaya bisa fako, 
'Y/Amshi : Ibrahimu na Guraguri. 
Jagora : Jirgi Allah ya bam muna kaya, 
'Y/Amshi : Ibrahimu na Guraguri. 
Jagora : Na Ardo na Shehu na Sarkin Ruwa, 
'Y/Amshi : Ibrahimu bukatakka ta biya, 


Baban dan Inna ka yi kokari. 


17. G/Waka: Madogara na Malam, Iro Uban Bawa, 
Mai gida Shinkafi.”* 
Jagora : Gadan -gadan na Bawa na Aisa, 


“#Wagar Magajin Garin Shinkafi Ibrahim 
121 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
Jagora : 
'Y/Amshi : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 


'Y/Amshi : 


Jagora : 


Gake maza uban Turawa. 


Gwarzon Ajiya masu manya-manya, 
Gwarzon Ajiya masu manya-manya, 


Gwarzon Ajiya, 
Masu manya-manyan baki. 
(Maimaitawa). 


Gadan-gadan na Bawa na Aisa, 
Gake maza uban Turawa. 


Na tafo yi ma barka da zuwa Hausa 
Naji labarin, 

Wada kaw wa maza kamak kwanakki. 
(Maimaitawa). 


Rika da gaskiya Ibrahim, 
Mai taimakonka Allah na nan, 
Zanka wa maza gurnani. 


Mai kamakka Ibrahim, 

Ka ga ya sha hura da nono kumbul, 
Ya ci tuwo da nama, 

Ga sutura, ga shi had da doki damre, 
Yab biye mutanen zamani, 

Sunka kai shi hanyab banna, 

Ga igiyar ruwa sunka bas shi, 

Yau ga ya nan da ragga cinjim, 

Dole sai shi sha rummace. 

Gwarzon Ajiya masu manya-manya, 


122 


'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Jagora : 
'Y/Amshi : 


Gwarzon Ajiya masu manya-manyan baki. 
(Maimaitawa). 


Gadan-gadan na Bawa na Aisa, 
Gake maza uban Turawa. 
(Maimaitawa). 


Gwarzon Ajiya masu manya-manya, 


Gwarzon Ajiya masu manya-manyan baki. 
(Maimaitawa). 


123 


